
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



dbyGoogle 



^ 



^ 



t^ 




C«ltS2.ir./.»iO 



HARYARD COLLEGE 
LIBRARY 



yGoogle 



dbyGoogle 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



dbyGoogle 



GRAMADEG CERDDORIAETH ; 



S 



I 



GEIRLYFR ENWEDIGAETHOL, 

YM CTNwffl 

EGLÜRHAD ÄR T GEIRIAU ANNGHTNEFIN A 
ARFERIR YN Y GWAITH. 



Gan JOHN MILLS, lemn Glan Ahrch, 

AWDWR " HTFFORDDWR TR EFRTDTDD." 



LLANIDLOES: 

ARGRAFFWYD GAN JOHN M. JONES. 

1838 



Digitized by VjOOQIC 



COì- szis:i'ào 




Digitized by VjOOQIC 



I 
B. JONES, YSWAIN, 

VAENOR PARK, LLANIDLOES, 

líiiìStamẅeg tibpn, 

Y CYNTAF ERIOED YN Y GYMRAEG, 
A GYFLWYNIR, 

FEL ARWYDD O BARCH DILEDRYW, 

▲ 

CHYDNABYDDIAETH DDIOLCHÜS, 

AM EI GEFNOGAETH FR GWAITH, 

OAN 
EI UFYDDAF WASANAETHYDD, 

YR AWDWR. 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



RHAGYMADROOD. 
Fy Nghydwladwyr hynaws, — 

Yr hyn a'm cymhellodd i ddwyn y gwaith 
canlynol allan,oedd gweled fod cerddoriaeth mewn 
agwedd a sefyUfa dra isel yn ein plith fel cenedl, 
yn neillduol cerddoriaeth eglwysig. 

Y mae yn wir nad oedd y ^wfìc yn hollol ddi- 
sylw gan awdwyr yn mhliíh y genedl ; ond nid 
oedd wedi ei ddiwyllio yn debyg i'r graddau y 
dysgwyUd ei fod yn mhlith cenedl mor hoíF o 
ganu a chenedl y Cymry. Nid oedd neb yn ym- 
aflyd yn y gorchwyl o egluro elfenau y wybod- 
aetìi — ^gosod ger bron yr hoU gyfundraeth yn rhe- 
olaidd, a'i chymhwyso at yr iaith a'r genedl. Y 
diflyg yma a'm cyrahellodd i gyhoeddi y Gamad- 
eg hwn. 

Yr awdwyr a aethant o'm blaen, (a'r a wn i 
am danynt,) ydynt O. WiUiams, o Fôn ; leuan 
Ddu, o AbertaM'y ; a'm cyfaiU W. Owen, Dref- 
newydd. 

Suasai yn hoff genyf roddi darluniad o weith- 
iau y gwyr hyn ger bron, er mwyn dangos ar ba 
dir yr oedd cerddoriaeth yn sefyll jm eu gweithiau 
hwy, yn nghyda rhoddi mantais i'r darllenydd eu 
cymharu â'r Gramadeg hwn ; ond ni chaniata 
ein terfynau ar hyn o bryd. Canys yr wyf yn 
credu fod pob awdwr fyddo yn gydwybodol ei 
fod yn teilyngu sylw y wladwriaeth, (ac oni fydd 
yn gydwybodol yn hyn ni ddylai ysgrifenu mewn 
un modd,) nid yn unig yn dymuno cael ei gy- 
mhani á'r rhai a aethant o'i flaen, ond hefyd a 



dbyGoogle 



VI. RHAGYMADRODD. 

ymdrecha ddwyn hyny yn mlaen ei hunan— trwy 
ddangos pa beth a wnaethant hwy, ac yn mha 
beth y mae yn ystyried ei hun yn rhagori amynt, 
ac felly yn teilyngu sylw. Os gwneir hyn yn 
deg a difaleisus, y mae, nid yn unig yn gyfiawn, 
ond yn foneddigaidd hefyd. Ond gellir dywedyd 
hyn, nad oedd yr awdwyr ucho4 (oddi eithr O. 
W.) yn amcanu at ddim amgen nâ chyfarwyddo y 
dysgybl i fod yn ganwr rheolaidd a deallgar. 

Nid wyf am honi fod y cwbl o'r Gramadeg yn 
gynteíig ; nid oedd hjmy i'w ddysgwyl na'i ddy- 
muno : er, efallai, y saif yn uchel yn y golygiad 
hyny wrth ei gymharu â llyfrau ereiU ar gerddor- 
iaeth. O'r tu arall, nid cyfieithiad yw o unrhyw 
awdwr neu awdwyr ; na dylyniad o un yn fwy 
nâ'u gilydd. Eglurir yr egwyddor mewn ychydig 
eiriau wrth ba un y daiŵi i mi lynu, ynnhudal. 173. 

Yr oedd yr egw)^ddor hon yn íy rhwymo i ddal 
sylw manwl ar bob awdwr oedd yn fy nghyrhaedd, 
ac i dynu dwfi* o bob fíynnon alluadwy i mi, wrth 
fyned yn mlaen, er fod y pwnc wedi bod yn brif 
destun fy myfyrdod am fl)Tiyddoedd yn fy nydd- 
itó boreaf, ac i raddau mwy neu lai, hyd yn 
bresenol. 

Fy nhaer weddi a dymuniad yw, ar fod 
i'r Gramadeg hwn ateb dyben &. gyhoeddiad; 
sef adferyd a chynyddu gwir gerddoriaeth eg- 
Iwysig yn ein plith, a'i sylfaenu ar attegion na 
syflir diwy hoU oesoedd y ddaear. 



Ieuan Glan Alarch, 

MeÄe>î»12fed, Ì838Ì 



Llamidloes, > 



dbyGoogle 



CYNWYSIAD. 

RHAN 1. 

NODUNT CERDDORIAETH. 

PEN. I.— Yrerwydd 
PEN. II.— Allweddau 

i'EN. IV — Amser a'i gniriad . 
PEN. V.-.Arwyddnodau . 
PEN. VI.— Addunmodau . 

RHAN 11. 

PERORIAETH. 
PEN. l.—Y Graddfaau 

Adranl. Y raddfa naturiol . 

2. Yraddfaoslefol 

^ "T; 3- Y raddfa orseiniol 

PEN. IT.— Y cyweîriau . 
PEN. IH.— Trawsddodiad . . 

Adran l. Trawsddodiad trwy lonaodau . 
OTitf ,Tr^' J'*aw8ddodiad trwy leddfnodau 
FüN. IV — Trawsgyweiriant . . 

Adran 1. Trawsgryweirîant o'r cyweirnod llon . 
PETTT-Ä'eS"'^"'''! o'r cyweimoa lleddf 

Adran 1. Am ycorfan rywiog. 
2. Am y corfan talgrwn 

■ 3. Am y corfan crychddisgynedig" 

RHAN III. 

CTNGHANEDD, 
PEN. I.— Y Cydseiniaid 
Adranl. Ycordcyffredin 

■2» Cord y chweched : 

PpTTr^' Cordy chwecheda'rpedwarydd 
aJ ^' y^îpDarhyclsemiaid cynrywiol 
Adran 1. Cord y seithfed 

' 2. Y cord chwe phutnp 

Adran 3. Y Cord pedwar tri 
■— — 4. Y Cord pedwar dau 
— — 5, Y Cord saith pedwar dau 



1 
2 
3 
5 

11 
13 



15 
22 
29 
34 
40 
41 
48 
Ô3 
55 
72 
92 
97 
Wl 



126 
126 
132 
133 
,137 
137 
140 
141 
142 
143 



yGoogle 



VIII CYNWYSIàD. 

PEN. III. Yr Annghydseiniaid trwyddedol . 148 

Adran 1. Yr annçhydseiniaid cydbwysol . 149 

— 2. Yr annghydseiniaidadduTaol . 151 

PEN. IV. — Parotoad, &c. yr anughydseiniaid 154 

PEN. V.— Diweddebau . . .157 

PEN. VI.— Trawsgyweiriant . . . . 160 

PEN. VII.— Amrywion . .100 

Adran 1. Cordiau gwreiddiol a chynrywiol .- 164 

2. Tarddiad jnr hoU gordiau . . 16« 

3. Trysawd . . .167 

RHAN IV. 

CYFANSODDIANT. 

Rhagdraeth ar Natur ac Elfenau Cerddoríaeth . 168 
Adran 1. Cerddoriaeth . . .169 
2. Cerddoriaeth Eglwysig . .187 

■ 3. Cerddoriaeth Eglwysig Gymreig . 201 
PEN. I.— Y gorphwysfaau . . 2í5 

Adran 1. Mesur Byr Cymreig . . 226 

2. Mesur Cyffredin . . . 227 

3. MesurHir . . .228 

P£N. II.— Cyfansoddiad Peroriaeth . .231 

Adran 1. Mater neu bwnc y cyfansoddiad . 232 

■ 2. Y prifseiniau . . . 233 

PEN. III.— Cyfansoddiad Cynghanedd . 235 

Adran 1. Symudiad y cydseiniaid . . 236 

— 2. Cynghanedd addurntl . . 239 

PEN. IV.— Cyfansoddiad gwahanolleisiau. . 241 

PEN. V.— Trwyddedau Cyfansoddi . 245 

Adran 1 . Defnyádiad y cydseiniaid . . — 

■ 2. Defnyddiad yr annghydseiniaid . 247 
3. Dylyniant . , . 249 

PEN. VI.— Defnyddiad y gorphwysfaau . 251 

Adran 1. Defnyddiad yr Adran . . — 

2. Defnyddiad y Dosraa . . * — 

■ 3. Defnyddiad y Diweddnod . . 2i2 

PEN. VII.— Defnyddiad Trawsgyweiriant . 253 

ATTODIAD. 

PEN.I — Ymarferiad y Llait . .256 

PEN. II.— Canu yn delediw . . . 258 

Geirlyfr . . . .264 



dbyGoogle 



GRAMADÊG CERDDORJAETH,, 



RHAN I. 



NoDiANT yw y rhan hyny o gerddoriaeth sydd yn 
egluro y darlonnodau a ddefnyddìr yiciddi. 

PENNOD I. 
TR ERWYDD. 

Y& erwydd yw pam llinell vedi eu gpinieuthar y naiil 
uwch y Uall; fel hyn. 



Ar y Uinellau, ac yn y cyfryngau hyn, y gosodir penau 
y gwahanol nodau. Wrth gyfìrif Uineliau yr erwydd, 
dechreuir yn y gwaeîod ; fel hyn. 



y iÿfi^figftu hefyd yr un modd ; fel byn, 



G^weliryn awr fod yr erwydd y n cynwys naw o raddau ; 
sef pum llinell, a phedwfur cyfrwng. 



^^ 



Oft l^dd elsiati chwaneg o nodau n&*r rhai hyn, geliir 

B 

Digitized by VjOOQIC 



'* I. NODIAKT. 

chwaiMigtt dau atynt, heb wneuthur un cyftiewidiad ; 
fei hyn, 

. ._ 11 



^^É 



-8-»- 



1 

^ 08 bydd eisiau chwaneg nà*r unarddeg hyn, gellir eu 
chwanegu i'r nifer a fynis,drwy wneuthur gorlinellau 
islaw, neu oddiar; yr erwydd ; fel hyn, 



Sylw. Cyfrifer y llînellau a'r cyfryngau oddîar yr 
erwydd, tuag i fyny ; ond islaw yr erwydd, tuag i lawr, 
fel y gwelir wrth y rhifnodau uchod. 



PENNOD II. 
ALLWEDDAÜ. 
Ya allwedd sy fbth o ddarlun a roddir ar un o linellau 
yr erwydd, i'r dyben o benodi sefyllfaoedd y nodau. 

Nid oes ond dau fath o allweddau mev^n arferìad yn 
bresenol, ao a adnab^ddìr wrth y llythyrenau g ac ff. 
1. Tr allwedd g a nodir fel hyn, 



i 



ao a ysgrifenfr bob amser ar yr aii linell. Gelwir yr 
allwedd yma ar enw y lythyren g, am ei fod yn rhoddi y 
saià byny i'r lîneU ar ba nn yr ysgrifenir; fel y dangosir 
wrth yr angraifit ganlynol. 



Digitized by 



Google 



PBN. III.-^yODAÜ, &C. 



$ 



^ 



m 



g a b c à 9 ff g 
2. Yr allwedd íFa nodir fel hyn, 



ac a ysgrifenir bob àmser ar y bedwaredd linell. Gelwir 
yr allwedd yma eto ar enw y lythyren flf, am ei fod yn 
rhoddi y sain hyny i'r linell ar ba un yr ysgrifenir j fel y 
dangosir wrtb y r angraìfft ganlynol \ 



ffi 



^ 



ö 



g a b c d e ff g a b 

Syîw. Defnyddir yr aHwedd g at bob llais o'r erddy- 
gan, ondyr isalaw yn unig ; a*r allwedd ff at y llais hyny. 



PENNOD IIL 

NODAU A'Ü G0RPHWT8I0N, 

1 . Y nodau ŷnt arwyddion y gwahanoî seiniau a ddefn- 

yddir mewn cerddoriaeth. Nid oes ond chwe math 

mewn arferiad yn bresenol, pa rai sydd yn amrywío 

n^ewn Uun, enw, ac amser» 

LLUN ÂC ENWAU T NODAU. 



Z5I 



t-í—L—í= 



Z^JL- 



BADÌg Adfanig Gorfanig Crychyn Adgryebyn Gorgrychyn 

Ki at^hwanegwn yma daflen yn egluro cyfartalwch y 
npdau, yn eu byd amserol. . :. * 



yGoogle 



I. HODIÂNT. 



ìjSI 



■1C"> iTT 



wrm. 



M=jE 



■rr-rr- cccr 



=mm=m 



IOem: 



WffffPWW 



VMPmnnnvmnpin»wpiPiM«a« 



i=-î:rr=r:s::==:= 



Wrth y daflenhon, feVeür fód un banig yn cynwys 
dau adfanìg, pedwar gorfanîg, wyth crychyn, unar- 
bymtheg adgrychyn, a deuddeg ar hug^aìn gorgrychyn. 

2. Y gorphwysìon ỳdynt fath o ìuniau a ddefnyddir i 
gyflawni yr amser pan fo Ilais neu leisiau yn attal yn yr 
«rddygan. 

TAFLEN O'R 60RPHWTSI0N. 



-— P- 



Banig. Adfanig* Gorfanig. Crychyn. Adgrychyn. Gorgrychyu* 
Dylid dystewi wrth y gorphwyaion hyn, cyhyd ag y 

byddid yn canu y nodau perthynol iddynt. 
Sylwer hefyd, mai y gwahaniaeth rhwng gorphwysnod 

y banig a*r adfanig, yw, bod y blaenaf îs y linell, a'r 

olaf uwch y linelL Y ma^ gwahaniaeth y lkîil ya 

amlwg* 



dbyGoogle 



PBir. m. — AMSBR. 6 

PBNNO0 IH. 
AMSER, 

Amsbe yw newidiad, neu barhàd, sain y gwahanol 
nodau. 

ADRAN I.— AR Y GWAHANOIi FATHAU AMSER. 

Nid oes ond dau fath o amser yn arferedig yn bresenol, 
mewn caniadaeth eglwysig; sef, ámser cyu^^edin, ac 
amser triphiyg. 

1. Âmser cyffiredinf yw yr amser a íesurir gan nodau, 
cyfartal, megys 1, 2, 4, 8, &c. ; sef, 1 banîg, 2 adfanig, 
4 gorfanîg, ac 8 crychyn. 

Amser cyffredin a adnabyddir wrth y darluniadaa 
hyn, 



^EÍ 



J: 



Y cyntaf yw y modd arafaf, ac a ddefnyddir fynychaf 
mewn erddyganau lleddf. Cynwysaban o'r modd hwn, 
un banig, (neo nodau ereill cyfartal,) yr hwn a genir tra 
y rhifir pedwar o symudiadau dringlin awrlais. 

Nid oes dim gwahaniaeth rhwng yr ail fodd a'r un 
blaenaf, ond yn unig föd yn rhaid canu ban o hono un 
gpradd yn gyflymach nà ban o'r blaenaf : felly cenir ban 
o hwn tra y rhilir tri. 

Y trydydd yw y modd cyflymaf o*r amser cyflfredîn, 
a chenìr ban o hono tra y rhiíir dau. 

Sylw. Pau y mae y modd hwn yn cael eî nodi à 

^^ 

lád «eft otid dap gorà^nig mewn ban. 



dbyGoogle 



I. NODIANT. 
Efflurhâd pellach aryramser eyjSfredÌHm 

liad 



Pedwar tarawiad, a phedwar eiliad o amser. 



231 



Pedwar tarawiad, a thri elliad o amser. 



^ 



Pedwar tarawiad, a daa eiliad o amser. 



| Uî r r if - 



Oau darawiad, ac un eiliad o ämser. 
2. Amser triphlyg yw yr amser afesurìr â*r nodyn 3 j 
ac a arwyddnodir fel hyn. 



^ ^ ^ 

9 , 4 —H— 

Y cyntaf yw y modd arafaf, yr hwn a g^nwys 3 adfan- 
ig (neu nodau ereiU cyfartal) mewn ban. Y modd hwn 
sydd yn deillio o'r modd arafaf yn yr amser cyffredin ; 
a chedwìr yr un faint o amser ar adfanìg' ynddo, ag a 
gedwir ar gorfanig yn hwnw : felly cenh: ban yn y modd 
hwntray rhifirtri. 

.; Y mae yr ail fodd radd yn gyflymacb ná'r un blaenor- 
oí. Ÿ mae yn cynwys 3 gorfanig (neu nodau ereill cyf- 
artal) mewn ban. Y mae hwn yn deiUio o*r ail fodd yn 
yr amser cyÿredin; achedwir yr un faint o amser ar 
gorfanig ynddo, ag a wneir ar grychyn yn y modd hwnẃ: 
felly cenir ban yn y modd hwn tra y rhifir dau. 

Y trydydd yw y modd cyflymaf yn yr amser tripìdyg, 
yr hwn a gynwys dri chrychyn (neu nodau ereill cyfar- 

Digitized by VjOOQIC 



PEW. III. — AMSBB. 7 

tal) mewn ban. Fe ddeiUia o*r modd cy/ìymaf yn yr 
amser cyffiredin, a chedwir hefyd yr un faint o amser ar 
grychyn ynddo,ag a wnelr ar adgrychyn yn y modd hwnw: 
felly cenir ban yn y modd hwn tra y rhifir un a hanner. 
Eglurhàd pellach ar yr amser triphlyg. 



Ä 



:âi 



3 



^ 



Trì tharawiad, a thri eiliad o amser. 



i^ 



Trítbarawiad, a dau eiliad o amser, 



±- 



^F=r 



l^ 



ty Tri tharawiad, ac un eiliad a hanuer o amser 
ADRAN I.— CURIAD AMSER. 

Gwedi rhoddi eglurhàd'ar y gwahanol amserau, modd' 
au, &c, rhoddwn yn awr ychydig o gyfarwyddiadau p» 
fodd iguro amser : neu mewn geiriau ereill, pa fodd i ys- 
gogi y llaw nea y droed, mewn trefn i ranu pob ban yn 
ranaa cyfartal, fel y gwybyddir pa faint o amser i roi i 
bob nodyn. 

Dywedwyd b'r blaen fod pob ban, yn mhob un o'r 
moddau yn yr amser cyffredin, ond 



±: 



yncynwys pedwar tarawiad; o ganlyniad, curîr y ban 
ddwywaith i fyny a dwywaith i lawr. 

3>y wedTwryd hefyd, fod ban yn mhob un o*r moddau'yn 
yr atoser triphlyg, yncynwystritharawiad; fellycurir 
y ban dŵrywaith i lawr, ac unwaith i fyny. 

Ifii áwij rhoddwn ychydig o gynlluniau er dangos yr 
isM ddttll o gyfrif a ehuro yr amser, yn y gwahanol 
ua«eviMiamoddaa. 

Digitized by VjVJtjy It 



I. NODIANT. 



fi 

w 
oi 
b 

o 

cc 

Pá 
>* 

iz; 
!>• 

& 
<! 

& 
I-} 



§ 



yGoogle 



tEK. ITt— AMHER. 



yGoogle 



10 



I. irODlANT. 



I 
I 



o 



l8 I » 
" I o 

'S^t 






»-•0 

d ^ 

«a'S 



I 






■"05 

■23 



^^ p oí a S3 «2 o 



î*'0 2 _!> 






►» l>»'a C* S o 
ẁSS'Tg S «* « . O 



o 



a g 



|o.e'^ ;►.§>,, 



o *^Z> fl 51 fe 



PBir. r.~ARWT])]>]rOX)lAÜ. 11 

PENNOD V. 

ARWYDDN0I>AV. 
HsBLAW yr Brwjddnodau a eglurwyd dMB^ ftiibrir 
amryw ereill mewn cerddorìaeth, y rhai a nodir fel y 
canlyn:— 

12 3 4 5 



^ 



* 



Lloniiod. Lleddfnod. NatarìoU Mannod. Maonod dyblyg . 
6 7 8» 10 



"nr- 



:#=.»•: 



Llithren. 



Saib. Cyfeimod. 
11 12 



1 



Attro. Ailadroddnodaa. 
13 



IS 



lE 



Ban. 



Bandyblyg. 
14 



Oiweddglo. 



Rhwymyn. 

1 . Swyda y ü<m y w codi y nòd a fyddo ar el ol^ haimer 
tòn yn uwch nâ'i sefyllfa naturiol. Bwriwn ein bod yii 
dîsgyno D i C, yr hyn sydd yn dòn gyfon; ond oa 
rhoddir llon o flaen yr C, ni fydd y dlsgyniad osd ha&üer 
tòn, fel o C i B, neu o Ff i E, yn naturìol. 

2. Y Uec^fsy yn gweithredu bob amser yn wtthwyn* 
ebol i'r Uon, sef gostwng y nòd y byddo oM ÛWü, hanner 
tAn yn Is. Bwrìwn ein bod yn esgyn 'o A I B, yr fayn 
iydd yn dòn gy&n ; ond oa rhoddwn leddf <Wiflaen B, ni 
fydd yr esgyniad ond hannei tòn, fel o B i C, neu o £ i Ff 
y« naturìol.1 

1 %ylw. Er fod gan y llon a'r lleddf yr effeitbiau hyn, eto nid 
«Uir amgyffred en neffeithiau a*tt dybenion 011« 9«i deall rhanftu 
eywTOiidary wyt^odaeth; 



dbyGoogle 



líl f . NODIANT. 

a. y naturioi a ddeftiyddlr i dynu ymaitb eflbith y 
Uon a'r lleddf, ac adferyd y nôd i*w sefylifa gyntaf. 

4. YmmmodA yigríflenir bob amser ar ol y nôd y 
perthyna iddo, ae y mae yn cbwanegu at y nôd hwnw 
lìanner ei amser. Bwriwn ein bod yn ysgrifenu mannod 
ar ol banig ; felly, cedwir yr un faint o anuer ar y banig 

^y°7* ^ s wneir ar dri adfanig. 

5. T mannoddyhlf/g a gycwys amser a hanner man- 
nodìiBÌgol. 

6. Y Uithren a arwydday dylid canu y nodau y byddo 
uwch eu penau, ar un siUaf. 

7. Saib uwofaben unrhyw nòd, a arwydda y dylid dal. 
yn hwy amo nag yn eî sefyllfa naturiol, beb y saib. 

8. Y cyfeimod a ygg r i fe ni f bob amser ar ol y nôd diw- 
tddaf ar yr erwydd, i ddangos mai ar yr un linell neu 
gyfrwng y mae y nòd nesaf yn ysgrifenedig. 

9. Yr attro a ddengys y dylid ail ganu rbyw air neu 
eiriau oddiwrth y nôd y byddo uwch ei ben. 

10. Y naill neu y llall o'r ailadroddnodaUf a ddengys 
dchbodidroiynoloddiwrth y fan lley byddo, ac áil 
ganu y rhan hyhy o*r erddygan. 

. 11. Y ban a ddefnyddir i ranu yr erddygan yn ddos- 
peirth cyfartal, yu ol ei mesuriad. 

12. Y handyhlyg a ddefhyddir yu niweddrhangyfiawn 
•^rgeiriau. 

13. Y diweddŷh yyrteTfyn yr erddygan. 

14. YrMoymyn a ddefnyddir i rwymo y lleisiauhyny 
o'r erddygan sydd i'w cydganu. Fe'i defnyddir liefyd i 
rwymo y ddau brif lais, os bydd yr erddygan wedí et 
hMdasu at y gorloes neu yx eilìoiieg. 



dbyGoogle 



PEW. VI.--^ADDüRNKODAU. IS 

PENNOD VI. 

ADDURNNOÙÂÜ. 

Yb addurnnodau sy fath o lunîau a ddefnyddfr i 
harddu sain yr erddygan, fel y g^welîr îsod. 



-/r- 



Siglnod. Gogwyddou. Rhifnod addurnol. ByrMiniau. Chwyddnod 
1. Y siglnod a arwydda y dylid canu y nô^ y byddo 
uwdi ei ben, yn debyg i saith o nodau cyflyn, y aaill 
un islaw y llall ; fel hyn,— 
/r 

rnr 



îê 



Ysgrifenedlg. Caned!gr~~^ 

2. Y gogwyddon a ddefnyddir o flaen neu ar ol nodau, 
îgyrhaedd y sain yn fwy ysgafn a llithrig, ac y mae yn 
un rhan o bedairo amser y nôd y perthyna iddo. 

3. Y rhifnod addurnol a ddynoda y dylid canu y nodau 
y byddo uwch eu penau, un gradd yn gyflymach ; hyny 
yw, y rhifnod 2 uwchben tri o nodau, a ddengys y dylid 
canu y tri nôd hyny yn amser dau o*r unrhy w nodau. 
Yrhîfhod 4 uwchben pump o nodau,a ddengys yr un 
iBodd y dylíd eu canu yn amser pedwar; ac felly am bob 
nn araU.i 

4. Y ìfyrsain uwchben nôd, a ddengys y dylid ei ganu 
yngiyí acynhannerei amser naturiol, gan orphwys yr 
hanner arall. 

1 Rhag dyryswcfa, dealled yr efrydydd, ein bod Tn gwahan« 
iaethu yn hyo o bwnc oddiwrth bob awdwr a'r a welsom erioed. 
Bob amser defnyddir 3, ac nid 2, uwch y nodau, yr hyn gydd yn 
eithaf afreaymol, ac yn groea 1 ddull rbifnodiad amser. Dyben y 
riiifnod yw cynddrychioli yr amser a roddlr i'r nodau fo Islaw 
iddo ; gan hyny, yr iawn dduU yw rhoddi 2, sef tri gorfanig yn 
«oiseTdau. 

Digitized by VjOOQIC 



14 I. NODIAlfT. 

5. Y chwyâdnod a ddengys eich bod i ddechreu canu 
y nòd neu nodau y byddo uwch eu penau, yn wan ac es- 
mwyth, g^n g^nyddu y sain hyd y canol, a dìweddu fel 
y dechreuwyd. Gosodir y chwyddnod mewn gwahanol 
ddulliau, megys -<, ^, neuC^-^l; ond pa fodd 
bynag y gosodir, dylid cryf hau neu wanhau y llais, yn 
gyfatebol i iun y nôd. ' 

Yn y rhan hon, ymdrechwyd egluro yr holl ddarlun- 
nodau sydd yn addas eu defuyddlo mewn cerddoriaeth 
eglwysig, yn y modd goraf ag y gallasem. Cadwyd' 
golwg yn neillduol at yr hyn a famem yn fwyaf angen- 
rheidiol yn y rhan yma ; sef, gwneyd y cwbl yn ddeall- 
adwy mewn mor ychydig o le ag a allesid, er mwya 
ymhelaethu ar ranau mwy pwysig a dyeithr. 



yGoogle 



PEN. I. — f OEADDPAAU. 16 

RHAN IL 



Wrth beroriaeth y meddylir yn fwyaf naîllduol dylyn» 
iad rheolaidd a phenodol o seiniau unigol ; fei hyn,— 



m 



zrz:x2: 



rTT 



22 



Mewn ystyr mwy cyffiredinol, golyga, nid yn unig dy- 
lyniadrheolaidd unlleisiol, eithr hefyd ffrwyth cyffredinol 
y gwahanol leisiau mewn cynghanedd, y rhai sydd yn 
dwyn yr un effaith, trwy drefnu eu seiniau yn rheolaidd, 
ag ydyw peroriaeth. 

Ond yn y lie yma, nid ydym i ddeall y naiil na*r llall 
o'r ystyriaethau hyn. Yr ydym yn defnyddio y gair i 
arwyddo yn upiongyrchol, gwybodaeth o'r egwyddorion 
sydd yn angenrheidiol i ffurfio alaẃ tôn. 



PENNOD I. 
F GRADDFAAU, 

WftTH raddfa mewn cerddoriaeth y meddylir, cyfres o 
seìniau cyfunry w neu berthynasol ; a chan y cesglir holl 
seiniau cerddoriaeth i dair rhy w, nid oes, gan hyny, ond 
tair graddfa yn bod. Gelwir y graddfaau hyn wrth- yr 
enwau Naturiol, Gosl^ol, a Gorseiniol. 

ADRAN I.— AM T RADDFA NATURIOL. 

Y RADDFA naturiol a gynwys yr holl gyfryngau a ffurfir 
gan y nodau yn eu sefyllfa naturiol. 

Nid oes ond saith o wahanol seiniau naturiol mewn 
cerddoriaeth, y rhai a ddynodir à'r llytbyrenau G, A, B, 
C, D, E, Ff. 

Digitized by VjOOQIC 



16 II. PEROníAETfl. 

Dyma yr unig rîfedi y dichony Uais dynol eu bamTyw- 
io. Gbwaneguun atynt, fyddai ail adrodd y sain blaenaf, 
neu ffurfío yr wython. Chwanegu un eilwaitb, fyddai 
ífurfio nawfed oddiwrth y sain decbreuol, neu aìl adrodd 
yr ail sain wytbon yn uwcb : felly yn y blaen am bob 
sain arail ; fel hyn,— 



^— a— 2- 



©-c 






•©-ff — 



•e-H- 



e-«- 

I gael syniad trwyadl o*r pwnc, rhodded yr efrydydd 
ry w saÌD benodol i'r g, a choded un radd hyd a, ac felly 
yn raddol hyd ^; canfyd«la yn amlwg fod pob sain yn 
amrywio y naill oddiwrth y llall; ond wrth esgyn o ^ i 
g, y mae yn dycbwelyd i'i sain dechreuol ; eitbr gyda 
hyn o wahaniaeth, ei fod megys yn dechreu rhifres. new- 
ydd, yr hyn, mewn gwirîonedd, nid yw ond yr bei^ seîn- 
iau wython yn uwch ; a phe dyrchefid i unrbyw nifer^ ni 
ddygid i mewn gymaint ag un sain newydd, namyn dy- 
blygu y saith sain cyntaf. 

Mae y raddfa hon yn gynwysedig ò bum tôn gyfa», a 
dwy hanner tôn :i neu mewn geiriau ereill, y mae y pell- 
dersyrhv(ng pump o'r seiniau byn, gym^|}t arall & 
ibwng y ddau Kweddille«lig. ^' 

y daâen gdnlynol a ddengys ar «n olwg pa lai sydd 
yn donau, a plia rai sydd yn hanner tonau, yn ngbyda'u 
sefyllfayn naturiol. 

1 Dylid fod yn dra gofalus rhäg cymytgu y > eiriaa nod a thon^ 
Wrth nôd.y meddylir y âalna g}ywlr, neu yr arwydd sydd yn ei 
âdynodi ; ond wrtb dôn, y pellder sy rh.wog dau nôd a*o gtlydd* 



dbyGoogle 



PEK. t. — Y OBADDFáAU. 17 



-Ff— hanner tÄti- 
-B tôn 



-tôn- 



-banner tôn- 



-B ^tôn- 



-A— 'tôn- 



Wrth y daflen hon, fe wél yr efrydydd fod tôn gyfan o 
G i A, tôn «jfan o A i 6, hanner tòn o B i C, tôn g^n 
o C i D, tôn gyfan o D i £, ac hanner tòn o £ i Ff.l 

Dygir ni yn awr i sylwi ar gyfiyngau y raddfa naturíol ; 
ac i'r dyben o amgyíFred hyn yn well, dalied yr efirydydd 
ar y sylwadau canlynol. 

1 . Wrth ffyfrwng y meddylir, y pellder a fyddo ihwng 
dan nôd neu sain. 

2. £nwir y cyfrwng wrth rîf y gpraddau a fyddo rhwng 
y ddau sain: er angraifft, pan byddo pump o raddau^ 
gelwir y cyfrwng yn bummed. 

3. Wrth gyfrif y cyfrwng, rhaid cyfrif y ddau eithafnod. 
Dywedwyd fod G yn bummed i C; felly rhaid cyfrif C 
yn un,D yn ddau, £ yn dri, Ff yn bedwar, ac G yn bump. 

4. PenoíHrrÄywo^ae/Äy cyfryngau, yn ol nifer y tonau 
nea yr hanner tonau a fyddo rhwng yr eithafnodau. 
Nodir hwy wrth yr enwedigaethauAftrya/ a lÀeìaf, JJon 
^lAeddfVkPherffaith, yr.hyn a eglurir wrth bob cyfrwng. 

Pe buasaicyfryngauy raddfii oilynunffurf, ni chawsid 
yn yr wython ond saith cyfrwng; ond gan fod ynddi 
dooaaahanner tonau, y mae gan hyny ddeuddeg o 
gyfryngaa. 

1. Yr £i{^e(ÿjUetVftfi^firoddausain,yn cynwysy 
pellder o un hanner tôn naturiol, megys o B i C, ac o E 

1 Am eglurhââ manylach ar y seiniaa naturiol, yn nfhyda 
iefyUfaoedd.Be eímtíi yr banner tonaa, gwel y cyweiriau. 

DigitizedbýVjOOgle 



ÍÒ n. P£RORIAET». 

i Ff» Y mae C hfHiner tôn ^I^ uwcb nà B» a B ta ìaámet 
tÔDynÌsnagC* Perthyna yr un sylw hefyd i E ac Ffj 
fel hyn,— ^ 



331 



ty Sfedlteiftf. âfedlleiaf 

Sylw. Ŷmae ỳ cyfirwng yma.i'w gael hefyd yn gy- 
inysgedìg 4 cbyfryngats y raddfa oslefoh Gwel y raddfa 
liòno. 

2. Yr^iJfeoPlfti^yi^afiiiÂroddaasaîn, yn cynwys 
y pellder o un dòn gyfan; megys o C i D, ftc; fel hyn. 



# 



331 



' STed mwyal. 

Sylw 1. Y mae y cyfrwng yma i*w gael mewn pnmiÿ 
o Wahanól sefyllfaoedd yn y raddfa naturiol, sef o C i D ; 
o D i E; o Ff i G; o Q i A; ac o A i B. 

2. Dyma'r Bchos y gelwir y raddfa yma weithîau wrth 
yr enw Trydonol ; am ei bod yn cynwys pump o 
donau ; id^y hanner tòn. 

3. Y trydyddLleiqfsLfRiTÛT daìr gradd, yn cynwys 
tôn ac hanner tôn naturiol rbwng y ddau eithafnod ; 
fclliyn,— 



p 



221 



Z3: 



T 3ydd Ueiaf yn et hoU Befy Uftoedd. 
4. Trydÿdd Mteyc^ SL fÊasût o áAir gnuàá, yncynwy« 
dwy dòn rhwng yr eithafnodau ; fel hyn,— 



yìii 



J3. 



2X 



3ydd mw)rtf yoel hoU sefyllfaoedd. 



y^joogle 



PEN.- 1. — ^T- 0'BÀDÌ>P^AU. 



ÌSÍ 



5. Y Pedwarydá Per^ffaith a flbrfir o bedafr ^add, yn 
cynwys dwy dôn a hanner rhwng yr'dthaftiodao ; fel 
hyn,— 



i 



Xí 



rc 



lo: 



-o- 



r 4y dd perffaith yü ei lioU tifìiîwaM i 

6. Y Pedwarydd lìon^ a ílbrfiro' bedatr g;radd, yh 
cjmwys taîr tôo rhwng yr eifhaffaodaii ; ferhyn,— 



ỳ. y>"^J 



Y 4ydd lltín. 

7. Y Pummed Lteäd/ a ffaíŵr obnmgradd, yn cŷ- 
nwys dwy dô'n a dwy hanner tòn (ac nid tair tòn) 
rhwng yr elthafhodau. Gellir ei ranu hefyd i ddau dryd- 
yddlleiaf; felhyn,— 

-Ö 1 ^ o 



p 



Y5ednelar. 



Saü d7dâ ilẁf. 



8. Y Pummed Pet^ith a ffhríir o bnm gradd, yn cy- 
nwys tair tòn ac un hanner tôn. GelUr ei ranu hefÿd i 
drydydd-mwyaf a lleiaf ; fel hyn,—- 



^S 



23 



33 



33: 



Z3: 



rö 



Y«éd ÿe/iriitirfB éi hfi» •efyHfoeedd/ 3mw|^31Maf 

9. Y Chwèchèé Ltèiaf á ffnrflr o chwéch o Mddàti,'yíi' 
cynwÿs to tôn a dwy hànüer tôh'irHẃng>r êÌOîafhòdau. 

.'i ' . ' ■■. ; ■ " ■■■,,i ' ii • • „ , ! , •■> , !■■ I..I 

1 Ain ỳ ffaetWrii tí iMf'y^wìèfm %Áh tr ■*ẁuiÌ4M«^aM*»i 
Ihn, yn wahanol i*t ail a r trydydd» gwel y •jlwadau ya oiẃaiid 
y dosparth hwn. 

Digitized by VjOOQIC 



fiO 



II. PEROBIAETH. 



Gellir ef mbvt hefyd î drydydd Ueîaf, a phedwarydd per- 
flWth; felhyn,— 

-O. 



p 



3^m 



TJl 



e6ed Ileiaf yo ei hoU sefyllfaoedd. 3;dd Ileiaf, 4ydd perffaitlì 

10. Y Chweched Mwyaf a ffàrfir o chwech o raddau, 

ytì cyûwy8 pedaii1)6n ac un hanner t6n. Gellir <ìi ranu 

hefyd i drydydd mwyaf aphedwarydd perffaith ; fei hyn, 



i 



i 



:xi 



Es: 



6Bd mwyaf yn ei hoU aefyllfaoedd. 3 mwyaf. 4 perffiaith. 
11. Y Seithfed Lletqf a ffurfir o saith o raddau, yn 
cynwys pedair tôn, a dwy hanner tôn. Gellir ei ranu 
hefyd i bummed perfiÌEdthyaìhrydydd Ueiaf ; fel hyn,— 



$ 



I 



7fed lleiaf« 5ed perffaith. 3ydd lleiaf. 

12. TSeith/ed Mwyaf a ffurfir o saith o raddau, yn 
cynwys pimi tôn ac unhanner tôn. Gellir ei ranu hefyd 
i bummed perffkith, a thrydydd mwyaf ; fel hyn,— 



$ 



1 



7fè2rmwyaf, fed perflbith. 3ydd mwyaf . 
Dyma'r holl gyfryngau a gynwysür yn y raddff» 
naturiol ; canys, mewn gwlrionedd, nid yw yr unsain yn 
gyfìrwng, ac nid yw yr wython ond ail adroddiad o*r sain 
blaenaf : ond gan y gall ystyriaeth o*r wython, fel cyf- 
rwng,arwaîni ftiddioldeb^ gwu«wn hynyo chwanegîad 
ynylleyma. 



dbyGoogle 



P£K. I. — ^T OBAOOFAAÜ. 21 

13. Wython a Airfir o wyth o raddau, ys cynwyt 
pum tôn a dwy banDer tôn. Gellir ei ranu heiyd i bum- 
med perffiiith, aphedwarydd perffaith; fel hyn,— 



I 



331 



i 



Tr wython. öed pefÌMth Ajáà perffaitb 
Yr ydym yn awr wedi rtioddi gerbron y/ eftydydd, 
ddosraniad mor deg ag y gallwn o*r Raddfa Naturiol, 
trwy osod o'i flaen eì holl gyfryngau, yn nghyda'u nifer 
gwahanol . Fel casgliad cy firedinol oddiwrth yr egiurhàd 
hyn, ac fel cynorthwy pellách i amgyffired y mater, 
gwnawn y sylwadau canlynol. 

1. Pan y gosodir nôd isaf unrhy w gyfrwng, wyfhon yn 
nwch, neu nòd uchaf um'hyw gyfrwng wython yn ìè, 
gelwir y cyfnewidiad yn wíhddulU 

2. Trwy wrthddull, y mae yr eHfed yn dyfod yn seith' 
fed; y trydyddt yn chweched; ti,*T pedwarydd, yn bum' 
med ; fel hyn,— 



5-fr^<^Kni^Q| o . H 



"CT 



e- 



^ 2fed, 7fed, 3jdd, 6ed, 4ydd, 5ed 

3. Trwy wrthdduU hefyd y mae pob cyfrwng mwyaf 
yn dyfod yn UeiaSt a phob cyírwng Ueiaf yn dyfod yn 
fwyaf; y mae ypedwarydd lUm yn dyfod yn bummed 
liedc^, a'r unsam yn wython. 

: 4. Gelwir y rhai hyny sy ^yaf hyfiyd i'r glust, sef yr 
wyfhon, y pummed perfiigiith, y pedwarydd perffaith, y 
ddau drydydd, a'r ddau chweched, yn ffydseiniaid; ònd 
yrhaisy fwyafanhyfryd, (mewn cymhariaeth i'r rhai 
blaenaf,) sef y ddaueUfed, y ddau seithfed, y pedwarydd 
llon, a*r pummed Ueddf, yn anngkydieÌ0ẂUd. 

Digitized by VjOOQIC 



20' Ẁ. FEèÓRlÀETH. 

5. Y. trêffíalad ymà a* ddengfys y priödoldeb o ddynodí 
yr eilfed, y- trydydd, y chwecbed, a*r seithfed, wrth yr 
enwau niwyaf neu leiaf, yn oi nifer eu banner tonau ; 
tra y gelw« y pedwarydda^pummed yn berfaith, llon 
neu leddf, yn ol eu hansoddau. 

6. Y mae y trydydd a'r chweched, pa un bynag ai 
mwyaf ai lleiaf, bob amser yn gydseiniol ; yr eilfed a'r 
sQÌthfed, bob amser yn annghydseiniol ; ond y pedwarydd 
a!r pummed, yn gydseiniol yn unig pan yn berífaith, 
eithr yn anitghydseiniol pan byddo y pedwarydd yn llon 
aY pummed yn lleddf. 

,7. Wrth gyfíif oddiwrth bob un o nodau yí wython, 
ni gawn fod holl gyfryngau y raddfa yn cynwys y rhifrei 
ganlynoi :— . 

.Ihim eìlfed mwyaf, a dau eilfed lleiaf. 

Tri thrydydd mwyaf, a phedwar trydydd lleiaf;? 

/Chwe pedWíirydd pei-flTaith, ac un pedẃarydd llon. 

Chwe pummed perfiaith, ac unpummed lieddf. 

Pedwar chweched mwyaf, a thri chwecbed lldaC 

Dau seithfed mwyaf, a phum seithfed lleiaf« 

ADRAN II.— T RADDFA OSLBFOL. 

Wrth y raddfa oslefol y meddylir, y raddfa hòno a 
flPurfir drwy hanner tonau. 

Dywedwyd fod y raddfa naturîol yii gynwysedîg'O 
^onaa ae hanner tonau ; ond y raddfà oslèfol nl chy^ 
nwys ond hann^rixftiafa yn finig» Mewn gair, nid ywy 
^addfa oslefol yn ddim amgen n& rhaniad y raddía 
natcrriol yii hahber^ tcíiíau^ drwy -gynorthwy Uohiiddau 
a lleddûiOdau.i 

1 Yma nl a welwn gelfÿddyd yn dechreii gẁeithredu oddîar" 
ejÿwyddorlon " natur. Pan yr hwyüai ÿ cerdtfdr ei wybodaeth yn •; 
nilaen fel trefniant, gwelai angenrhçldrwydd o ga«I haoner tonaji ' 
11« nad o«ddént yn Yiaturiot. I gyffaWöl y Hiffyg yma.'defnyd^ái' ' 
foddion i rana y eyfrwnff,.oedd yn dôn yn na^ttìiol, i ddwy banoer 
Iton : byn a roddodd sylfant fforfiad y raddfa oslefol* 

DigitizedbyGOOgle 



PEN. I. — ^y ORADDFAAtJ. 28 

Y Raddfa Osl^ol yn esgyn trtop hnau. 



fa#îi 



I 



±t^ 



p 



^&F$S=^ 



î& 



Y Raddfa Osl^ol yn disgyn trwy led^au» 



^a^H"^j^JjjúL4iJI 



Yn ngwyneb yr angreifiliao nchod, ni a welwn fod y 
raddfaoslefol yn gymysgedig o ddau fath o hanner tonau ; 
sef, banner tôn naturiol, ac banner tôn oslefol. Yr han- 
ner tôa naturiol (fel y dywedwyd o'r blaen) a berthyn i'r 
raddfa naturiol, ac a eglurwyd dan yr enwedigaeth 
eilýed Ueiaf, Yr banner tôn OBlefol yw y pellder sy 
rhwng uorhy w nôd yn ei sefyllfa naturíol, a'r un nôd 
wedi ei ddyrchafu À Uon, neu ei ostwng & lleddf ; fel 
hyn,— 






M 



^ 



HaoDertôn otlefol. Hanner tôo oslefol 

Gwelìr hefyd fod y raddfa hon yn c^nwys triarddeg 
o banner tonau, sef saith nattu-iol, a phunip goslefol. Y 
rhiires a ffurfir wrth esgyn sy fel. hyn ;— o c i c llon, 
sydd hanner tôn oslefol ; o c llon i d, sydd hanner tòn 
náturiol ; odid llon, sydd hanner tôn oslefol ; o d ììòn 
i e, sydd hanner tòn naturíol ; o e ÌJT, sydd hanner tôn 
naturiol ; o^i^llon, sydd banner tòn oslefol ; o/f Uon 
i ff» sydd hanner tôn naturíol ; o ^ i ^ Ilon, sydd banner tòn 
oslefol ; o g lloa i a, sydd hanner tòn naturìol ; o a i a 
Uon, sydd hanner tôn oslefbl ; o a llon i h, sydd hanner 
tòn naturíol ; ac o 6 ici sydd banner tôn naturíol. 

DigitizedbyVjOOgle 



24 ÍX. PEKORIAETH. 

Y rhifres a ffurfir wrthddisgyn befyd sy fel hyn;— o e 
ì b, sydd haDDer tôn iiaturibl •; obib ìeáàf, sydd banner 
tòn oslefol ; o òleddf i a, sydd banner tôn naturlol ; o a 
i a leddf, sydd banner tôn oslefol ; o a leddf i g, sydd 
banner tòn naturiol ; o ^ i ^ leddf, sydd hannei t^H 
oslçfol ; o g leddf ìjff", sydd hanner tôn naturiol; o^ìe, 
sydd hanner tôn naturiol ; o e i e leddf/ sydd banner tôii 
oslefol; o e leddf i d, sydd hanner tôn naturiol ; odì d 
leddf, sydd hanner tòn oslefol ; ac o cf leddf i c, sydd 
baöner tôn naturiol. 

Oddiwrth y cyfrwng yraa (yr hanner tôn oslefol) y 
deillia yr boU gyfryngau goslefol ereiH ; o berwydd nid 
yd^nt mefwn gwirionedd ond pellderau natnriol wedi eu 
heângu neu leihau á*r cyfrwng bwn : gan hyny dynodir 
ìi^y oll drwy yr enwedigaethau, lleddf a llon goalefol 
VL^xx.gorlon, yn ol natur y cyfrwng naturiol» 

Er mwyn Uwyr eg1uihâ.d o'r pwnc, awn drwy holl 
gyfryngau y raddfa naturiol, a oddefant eu beangu a'u 
lleihau â'r hanner tôn oslefol. 

1. Yr eilfed lleddf goslefol, yw yr eilfed mwyaf natur- 
iol wedi ei leihau un hanner tôn drwy effaith y Uedd^ 
nod, ac a ffurfir o ddwy radd ; felbyn,— 



I 



Sfedlleddfgoslefol 
' 2. Yr eUfed lUm gos^fol, yw yr eilfed lleiaf naturiol 
wedi ei eangu un banner tôn drwy effaith y Uonnod, ac a 
ffurfir o ddwy radd ; fel hyn,— 



l r "^ ' 



2fed llon goslefol. 



yGoogle 



PEN. I— Y ORÂBDFAAU. 



25 



S. Yr eilfed g&rlon yw yr eilfed mwyaf natariol» wedî 
eì eaogu unhanner tÔD drwy effaith y Uonnod, ac a ffurf- 
ir o ddwy radd ; fel byn,— 



M 



tJ Sfed gorloD. 

4. Ytrydydd gorleddý yw y trydydd lleîírfnaturiol, 
wedi ei leihau un hanner tòn drwy effiiith y lleddfhod, ac 
a ffurfir o dair gradd ; fel hyn, — 



p 



3ydd gorleddf, 

5. y trydydd lledétf goslefol y w y trydydd mwyaf 
naturiol, wedi ei leihati un hanner tòn drwy effaith y 
Ueddfnod, ac a ffurfir o dair gradd ; fel hyn, — 



tJ Sjáá lleddf goslefol. 

Ö, F trydỳdd üon goslefol yw y trydydd lieiaf natur- 
iol, wedi ei eangu un hanner tôn dr wy eff^ith y llonnod^ac 
a fiiirfir o dair gradd ; fel hyn,— 



p 



=ltF 



3y4d Uoa goslefol. 

7. Y trydydd gorbm yw y trydydd rawyaf naturiol, 
wedi ei eangu un hanner tôn trwy effaith y Uonnod, ac a 
ffurfir o dair gradd ; fel hyn,— 



idT! 



3ydd gorlon, 

s 



dbyGoogle 



26 



II. PERORIAETH, 



8. Y pedwapydd gorleddfyw 7 pedworydd perífcítli 
Äftturiol, wedi ei leihau un hanner tôn drwy effaith y 
Ueddfttod, ae a fFuifir o bedair gradd ; fel hyn,— 



p 



4ydd gorleddf. 

9. Y pedwarydd Ueddf gosl^ol yw y peàwtírydá lleii 
aaturiol, wedi ei leihau un hanner tôn drwy effaith y 
lleddftiod, ac a ffurfir o bedair gradd ; fel hyn,— 



$ 



4ydd lleddfgoslefol, 

10. Y pedwarydd llon ffoslefol yw y pedwarydd per- 
ffa^th naturiol, wedi ei eangu un hanner tôn drwy effaith 
y llonnod, ac a ffqrfir o bedair gradd ; fel hyn, — 



C/ 4ydd ììfm goslef 



4ydd II^i) goslefol, 

11. Y pedwarydci^orlpn yw y pedwarydd llon natur- 
iol, wedi ei eangu un hanner tôn drwy effaith yllonnod, 
ac a ffurfir o bedair g^add ; fel hyn,— 



$ 



4ydd gorloo 

15. Ypummed Ueddfgos^folywy^mmeápeTffùth 
naturiol, wedi ei leihau un hanner tôn drwy effaith y 
iefldfbod, ac'a ffurfir o bum gradd ; fel hyn,— 



p 



ä 



«•d lleddf gotltfol. 



dbyGoogle 



PEN. L— Y GRADDrAAÜ. 



27 



1 3. Y pummed lUm gosUfol ywy pummsd Ueddf DBtur- 
iol wedi ei eaDgu un hanner tôn drwyeffsith y Uonnod» ac 
a ffurfir o bum gradd ; fel hyn,— 



p 



âed llon golsefol. 

14. Ypummed gorlonyw y pummed perffaith naturiol 
wedi ei eangu un hanner tôn drwy efl&ith y llonnod, ac a 
ffurfir o bum gradd ; fel hyn, — 



$ 



S 



5ed gorlon, 

15. Y chweched gorledétfyyr y chwechedlleiaf naturiol 
wedi ei leihau un hanner tôn drwy effaith y ileddfnod, ae 
B ffurfir o chwech o raddau ; fel hyn, — 

hM 



$ 



6ed I 



1 gorleddf. 

^O. Y chweched Ueddf gos^fol yyt y chweched mwyaf 
BBturìol^wedi ei leihau un hanner tôn drẁy éfikith y lleàdf. 
■od, ac affurfir o chwech o raddau; fel hyn,— 



$ 



6ed Ileddf gosìefol, 

17. Y chweched llongosUfel yw y chweched lléíaf nat- 
ttríol wedi ei eangu un hännér tôn drwy effaith y llonnöd, 
Bc a ffnrfir ò chwech o radd&u ; fel hyn,<» 



•fd UoB f OBlefoI. 



dbyGoogle 



28 



II. PERORUETH. 



18. Y ehwechtd gorUm yw y ehwecbed mwyafnatiir- 
iol,wedì ei eaog^ un banner tòn drwy effaitb y llonnod,ac 
a furfir o cbwecb o raddau ; fei hyn>— 



$ 



^ 



6ed gorlon, 

19. Y seit^ed Ueddfgosl^oly^ y seithfed mwyaf nat« 
uriol, wedi ei leibau un banner tòn drwy efhitby Ileddf* 
nod, ac a ffürfir o saitb o Taddau ; fel hyn,— 



p 



n 



m 



7fed Ueddf goslefel. 
80. Y seithfed llm goalefol yw y seitfcfedlleiaf natur- 
iol, wedi ei eangu un hanner tôn drwy effaith y ilonnod, 
ac a ffurfir o saith o raddau ; fel hyn,— 



%J 7fed llon goslefol. 

21. Y êeitJ^ed gorlon yw y seitbfŵd mwyaf naturíol, 
wedi ei eangu un banner tôn drwy effiûth y llonnod,ac a 
fíHirfir o saith o raddau; fel byn,— 






7fed gorlon, 

Yr ydym yn awr wedi gosod gerbron yr efrydydd eg- 

lurb&d cyflawn ar efi^itb yr hanner tòn goslefol ar gyf- 

iyngau y raddfit naturiol; neu,mewn geiriau ereill, yr yd- 

ym wedi goiod oU flaen gymaint o gyfryngau ag a bertb- 

n i'r raddfá oilefol. Ond cyn terfynu, ymddengya fod 



dbyGoogle 



PEH. 1.— Y GRADDFAAÜ. 29 

ynangenrheidiolgwneyd y sylwadau hyn yn mbellachtr 
cynortbwyoyi efrydydd, sef, yn l, nad yw effaitb yr ban- 
ner t6n goslefol yn perthyn i*r cyfrwng a ddewisẅyd yn 
yr angreifftiau uchod, yn fwy nâ rbyw gyfrwng arall o'r 
un natur. Er angraifll,— dywedwyd maiy trydyddlleiaf 
naturiol wedi ei leihau un hannei tòn yw y trydydd gor- 
leddf,ac i egluro hyny defnyddiwyd y cyfrwng obid; fe\ 
hyn,— 



nJ 3ydd gorleddf. 



Wrth droi yn ol at y trydydd lleiaf yn y raddfa naturiol, 
ni a welwn fod y cyfrwng yma i' w gael bedaìr gwaith yn y 
raddfiä, sef o d \ff; o e i 5^ ; o a i c ; ac o 6 i d. Yn awr, 
ni ddewiswyd y cyfrwng 6 d yn hytracb nà d^,neu eg, o 
herwydd unrbyw bertbynas rbyngddoa'r banner tôn gos- 
lcfol, nac unrhyw addasrwydd naturiol arall; ondyn unig 
oherwydd fod yn rbaid cael rhyw un yn angraifil. Ond, 
yn 2^ er fod a c yn drydyddlleiaf naturiol, etonid allasid 
ddwyn y cyfrwng yma yn drydydd gorleddf fel y Ueili, o 
herwydd nad oedd ond banner tôn eisoes rbwng h ac Cr 

Pertbyna yr un sylwadau befyd i'r cyfryngau ereill. 

ADRAN III. — ^Y BADDFA OaSEINlOL. 

Wrth y raddfa orseiniol, y meddylir y raddfii bòno a 
ffürfir gwarter tonau.* 

Ffùrfir y cyfrwng gorseiniol, neu gwarter tôn, drwy 
uno disgyniad ac esgyniad y raddfa oslefoi à'u gilydd. 

* Mewn yttyr beirnladol, nìs gellir dvwedyd fod y fatb beth a 
f raddfa orseiniol yn bod, o berwydd nad elíir cael rbifre« o'r 
eyfryw «yfryngao. yr hyn sydd aogenrbeidiol cyn y gellir ei galw 
yn ráddta; eto, gan rod y fath gytrwng i'w gael,ae yn angenrbeid- 
ioH ni sylwi arno, yrydym yn dewîa ei dfdynodifel yu pertbyn 
i drydedd raddfa, gan na fTdd hyny yn arwain i unrbyw gyfeil« 
iomado bartb inatur na defnydd y cyfrwng ; ond yn bytrachyn 
rhwyddineb i'r efrydydd ei ddeall, 

Digitized by VjOOQIC 



30 11. PERORIAETH. 

Er angraifft, y mae tÔD gyfan og ia naturioU Yb awr, 
. pe cymerid g lon yn Ue g natariol, ac a leddf yn 11« a 
naturiol, byddai gwahanìaetb sefyllfa rhwng y ddau nod 
hyn, er na byddai gwabaniaeth yn y sain ;* y gwahan- 
. Jaeth y ma a tlwir yn gwarter tôn ; fel hyn,— 



ÿj — ^ 



%J Y eyfrwng gorseiniol, ne<i 
gwarter tôn, 

'Mae yn wir. y golygir yn gyffredinol fbd y nodau hyu 
{g lon ac a leddf) o'r u& natur ac anian ; ond ystyríaeth 
fanol ar eu ffurfiad a'u heffeithiau, a'n dysg (mewn y«tyr 
feirniado]) ì'w gwahaniaethu. 

Ond tuag at ddeall natur y cyîrwng yma yn gywir,rhai^ 
. i ni sylwi, 

1. Nad yw y cyfrwng o dôn i*w ystyried bob amser yr 
un yn athrawiaeth sain ; neu mewn geiriau ereill, nadjrw 
pob tôn yn yr wython o'r un faintiolaeth. 

Dosparthir yr wython i dri math o gyfVyogsu, sef tòn 
r/iüya/, iònleiafj ac htmnertôn naturiol. 

2. Golygir héfyd y gellir rhanu pob tôn fwyaf i naw o 
adranau bychaîn ; pobtôn leiaf i wyth o adransti ; a phob 
hanner tòn natnríol i bump o adranau. 

i3. Sefyllfaoedd y cyfryngau hyn yn yr wythonýnt fel 
y canlyn : — o c i d, y mae tôn fwyaf ; o d 1 e, y mae tôn 
leiaf ; o c i Jf, y mae hanner tòn naitaríol; ö^i g, y mae 
y tòn fwyaf ; o ^ i a, y mae tôn ieiaf ; o a i 6, y mae tòn 
fwyaf ; ac o & i e, y mae hanner ton náturíol. 

Felly, yrwython agynwys tair tôn fwyaf, dwy dôn lei- 
af, a dwy hanner tôn naturiol ; fel hyn, — 



' Nid yw hyn yn dwyn un perthynas âff offèr cerdd, megy« rhai 
orl«i»iau ff Iwy«iif (tempie organij, ond y llaii dynol. 



dbyGoogle 



PEN. I— Y GRADDFAAÜ. 31 



Toi 



ii — • 



fon f. Ton 1. Han t. Ton f. Ton 1. Ton f. Han, ton, 

4. Gellir dosparthu yr banner tonau i dri math — sef ' 
hanner tôn naturiol ; hanner tôn oslefol fwjsS; ac hanner - 
tòn oslefol leiaf. 

5. Yr hanner tòn oslefol fv7yaf a ffîirfir ar dôn fwyaf ; 
a'r hanner tôn oslefol leiaf, ar dôn leiaf. 

6. Yr hanner tòn naturiol, a çynwys bum aûran ; yr 
hanner tôn osiefol fwyaf, a gynwys bedwar adran ; a'r 
haaner tòn oslefol leiaf, a gynwys drl adran. 

Wedi i'r efrydydd amgyffired y sylẅadau hyn yn dtía, 
fe a ddealla yn hawdd beth yw natur y cyfrwng gorseiniol ; 
i wneyd hyn mor amlwg ag- y gallwn, defnyddiwn y cyf- 
rwng a nodwyd o*r blaen, sef g a. Y mae yr efrydydd y n 
deall erbyn hyn mai tòn leiaf sydd o ^ i a, yn cynwys • 
wyth o adranau. Rhoddi Ilónnod o flaen g^ sydd yn der- 
chafu y cyfrwng ua hanner tôn oslefol yn uwch. Rhoddi 
lleddfnod hefyd o fiaen a> sydd yn •gostwng y cylìrwng un 
hanner tôn oslefol yn Is. 

Yn awr. gan fod wyth o adranau yn y dôn, a dim ond 
tri o adranau ytt mbob nn o'r hanner tonau (sef rtayng- 
ddynt), y mae dau adran rhwng y ddau eithafhod, sef 
rhwng g lon ac a leddf. Y gwahaniaeth yma y w y cyf- 
rwng gorseinìol. 

Bellacfa rhoddwn daflen gyflawn er dangos y modd y 
ífarfiry cyfrwng gorseiniol, drwy esgyniad a disgyntad y '^ 
raddfa oslefol.* 

• Dalied yr efrydydd sylw, fod undeb y raddfa oslefol. try 
ffarfto y cyfirwnir gofMiniol, yn eael el nodi &'r rbifnodau, I, . 
S, 3, &«.: fel hyn, o c i c lon, mae banner tdn oslefol ; o c lon i > 
4 leddf. sy gyfrwnr gorfetniol. Cyfrffed yr efrydydd drwy y 
raddfa, yn ol y drefn yna, 

Digitized by VjOOQIC 



32 n. PBRORIAEtH. 



•I 

o 

I 



Yn ngwyneb y daflen lion, fe vrêl yr 
ef^ydydd nns gellir cael ond saîth o 
wahanol gyfryngau gorseiniol, sef yr 
un nifep ag sydd o seiniau mewn cerdd- 
oriaetli. Y mae y cyfryngau hyn yti 
hoUol wrthwyneb yn eu natur, i natur 
y tonau y ffurfir hwy arnynt. I ddang- 
os ijyn yn fwy amiwg, sylwn ar bob 
cyfrwugyn unigol. 

1. Y cyfrwng gorseiniol cyntaf, sy 
rhwng c lon a (2 leddf, y n cael ei ffuríìo 
ar dôn fwyaf ; gan byny yn cynwys 
un adran, ac a ellir ei alw yn gyfrwng 
lleiaf gorseiniol ; fel hyn, — 



P 



Cyfrwng Ueiaf gorseinlol. 

ll 2. Yrailgyfrwnggorseiniol,sy rhwng 

d lon ac e leddf,yn cael ei ffúrfío ar dôn 
ieiaf ; gan hyny yn cynwys dau adran, 
ac a eliir ei alw yn gyíiwng mwyaf 
gorseiniol; fel byn, — 



> 



> 






Cyfrwng mwyaf goreelDÌoI. 

3. Y trydydd cyfrwng gorseînioUay 
rhwng € lon ac^naturiol, yn cael ei 
ffurfio arhanner tôn naturíol; gao hyny, 
yn cynwys dau adrau, ac a ellìr ei atvr 
yn gyfrwng mwyaf gorseiniol ; fel 
hyn,— 



dbyGoogle 



PEN. 1.— Y GRADDFAAU. 



èä 



P 



Cyírwnÿ mwyafgOTüeiniol 

Sylw. Fe gofia yr eíryâydd nad oes ond hanner tòn 
rhwog e ac^yn natariol ; gan hyny, y mae lloni e, neu 
leddfi jff] yn effelthio ar y cyfrwngyma yr un fel ag y mae 
lloni a lleddfi y ddau nod sydd â tbôn gyfan rbyngddynl. 

4. Y pedwarydd cyfìrwng gorseiniol sy rhwng ^lon ac 
ÿ leddf, yn cael ei ffurfio ar dôn fwyaf; gan hyny yn 
cynwys un adran, ac aeUir ei alw yn gyfrwnglleiaf g^p- 
seiniol ; fel hyn, — 



=t* 



C/ CyfrwogUeiaf gorseiniol. 

5. Y pummed çyfrwng gorseiniol sy rfawçg ^ Ipn ac a 
leddf, yn cael ei ffurfio ar dôn leiaf ; g^n hyny yn cynwyj 
dau adran, ac a ellir ei alw yn gyfrwng mwyaf gors^inioi ; 
fel hyn,- 






M 



CyfrwDg mwyaf gorseipiol. 

6. Y chwecbed cyfirwng gorseiniol sy rhwng a lon a 6 
leddf, yn cad eî ffîirfio är dôn fwyaf ; gan hyny yn cy- 
nwysiin adraa,ac a elliir ei alw yn gyfrwng lleiafgorsein- 
iol ; fel hyn, — 



i 

nJ 



) 1N Y 



Cyfrwng Ileiaf gorBçiniol. . 

7, Y wltkfed (a*r diŵeddaf) cyfrwng goriêiaiöl «y 
rbwng ft Uhi ftc e naturiol, yn cael «i ffurfio ar hanner t6n 



dbyGoogle 



34 lí- PERORIAETH. 

naturiol ; çtLtìhyny yn cynwys dau adran, ac a tìlir ci 
alw yn gyfrwng mwyaf gorseiniol ; fel hyn, — 



i 



^ 



ty Cyfrwngmwyaf gorseiniol, 

Yn awr yr ydyra wedî gosod çer bron yr efrydydd, eg-- 
lurbOLd têg o'r taìr graddfa sy mewn cerddoriaeth, yn 
ngbyda olrheiniad manwl areu cyfryngau; bellacb wrth 
derfynu â'r bennod bon, cyngbî.rem ef. yn 

1. Gan mai y raddfagyntaf a mwyaf bwysig yw yr un 
naturiol, nafydded iddo mewn un modd fyned heîbio iddi 
heb ei deall yn dda ; a chyn myned ddim yn mhellach, 
trysored yn ei gof yr eglurhàd a roddwyd ar gyfryngau 
y raddfa ; bydd o ddefnydd arbenig iddo yn ei holl fÿfyr- 
dodau cerddorol. 

%, Ymdreched ì ddeall yn gywir natur y raddfa oslefol; 
trwy ddal sylw ar eíTaith yr hanner tôn oslefol ar y 
eyíryngau naturiol, yn ol yr eglurhàd a roddwyd trwy y 
gwahanol, angreifitiau. 

3. Nid oes un angenrheidrwydd iddo ddeall y raddRi 
orseiniol, nes cyrhaedd gwybodaeth he'agth yn y gwa- 
hanol ranau ; gan fod ei defhyddiad yn un o orcbestion y 
cyfansoddwyr rawyaf medrus ; gan hyny, gall ei gadael 
7D Uonydd arhyn o bryd. 



PEN. H. 

YCYWEIRIÄÜ. 

WàTH gy wair y meddylir y prif sain hyny yn mha ua 
y mae pob erddygan wedi ei cbyfansoddi, ac ar ba un y 
mae ^m ymddibynu ; canys rhaid i bob demyn rheolaidd 
o gerddoriaeth gael rhy w sain benodol i lywodraethu ei 
holl ysgogiadau, ac i fod yn safon i*w hoU bellderau. 

I ddẃyddio iaith gymharíaetbol, y mae y cywair i'r «r- 



dbyGoogle 



PEN. II.—Y CYWEmiAU. JS 

dctjgan yn debyg fel y mae y sylfaen i*r ardeilad ; canyi 
megys y mae yr boU oruwcb-adeilad yn pwyso ac yn ym- 
ddibynu ar y sylfaen osodedigr, felly y mae pob cyflinsodd- 
iad cerddorol yn pwyso ac yn ymddibynu ar y cywair.* 

Nid oes ond dau fath o ^weir*au yn bod, sef Ihn a 
Ueddf, Cywaîr IJon yw y cywair hyny sydd yn peri i'r 
erddygan effieithio er bywiocau allawenhau. Cywair 
Ueddf^yn y g^rthwyneb, yw y cywair hyny sydd yn «ff- 
eithio er tristau, a'r cyfi^Iyb. 

Rhaid hefyd i'r sain yma, neu gywaìr, ateb o ran ei 
uchder i ryw un o nodau yr wython, ac felly orphwys ar- 
no fel ei le príodol— y nod hwnw a elwir yn gyweirnod, 

Y mae dau o nodau yr wython yn gyweìrncdau naturiol; 
sefcyngyweimodllon, ac a yn gyweimod Ueddf.t Ein 
bamcan gan hyny yn y bennod hon fydd egluro y berth- 
ynas sy rhwng y cyweiruodau byn a'r raddfa naturíol. 

• Y mne yn bor anhawdd gwaevd i'r efrydydd ddeall trwy 
eiriau, beth yw eywair. Br defnyddio amser, a gwahanol ddall- 
iau i draetfau arno. rhaid addef mal arferlad yw t peth mwyaf 
effeithiol i gyfleu gwybodaeth. Am gyfarwyddiadaa addai, gwtl 
yr attodiad, 

t Dymunwn alw sylw yr efrydydd sydd am chwilio y 
pwnc yn athronaidd íphilosophicalj , mai wrth ddweyd 
fod c ac a yo gyweirnodau naturìol, ein meddwl yw, eu 
bod felly mewn cymíariaeth i bob eyweìrood arall. 
Rhaid gwneyd pob un o nodau ereiU yr wython yn gyw- 
eiroodau, trwy ddefoyddio llonnodau neu leddfhodau/fel 
yr eglurir yn y bennod nesaf ; ond nid oes angen am y fath 
gelfyddyd efo y cy weirnodau hyn. 

Y pwnc y w, pa ham y mae c ac a yn gyweirnodau 
naturiol, yn fwy nag unrhyw nodau ereiU? ac a osrhyw 
ddeddfau yn natur yn rhwymo y rhai hyn i fod felly yn 
fwy nâ'rlleîlí? Dymay cwestiynau ar ba rai y mae yr 
archwiliad yn ymddibynu. 

Ein barn yw nad oes un angenrheidrwydd naturiol fody 
rhai byn yn gyweirnodau,yn fwy nag ereiU ; o herwydd y 
mae yn rhaid i ni wahaniaethu rhwng cytcair a chÿweirftod: 
neu, mewn geiriau ereiU, rhaid i ni ystyried uad yw y sain 



dbyGoogle 



SQ II. PERORIAETH. 

hynj syddyn Uywodraethu c^rfansoddiad unrhÿw ddern- 
yn o gerddoriaeth, yn perthyn i un o nodau y raddfa nat- 
uriol yn fwy nâ'u gilydd. Yn gyflVedin darlunir y cyw- 
air y cenir ynddo fel yn perthyn yn hanfodol i'r nod a 
ddewisir yn gyweirnod ; athrwy hyny argraffir synìad ar 
feddwl y oerddor ei fod yn newid y cywair mor aml ag y 
mae yn newid y cyweimod. Pe byddai hyny yn ddar- 
luniad cywir, byddai yn ddigon rhesymol dywedyd fod 
deddfau natur yn sicrhau mai ile penodol y cywair llon 
naturiol ydyw y radd y mae c yn sefyll ynddi. 

Yn awr, a chymeryd fod hyn yn ddarluniad cywir, y 
canlyniad fyddai, fod yn rhaid i ni gredu hefyd fod cy- 
mainto gyweirían ag sydd o seiuiau neu nodau yn y radd- 
fa naturiol ; ac yn y gorchwyl o drawsddodi, mai traws- 
ddodi o*r naiU gy wair i gywair arall yr ydys, ac nid traws- 
ddodi yr un cy wair o gyweimod i gyweirnod, yr hyn a'n 
harweiniai i olygiadau tra gwrthin ar y pwnc. Ond 
yr hyn a ddengys i ni yn amlwg (heb ymosod i draethu 
ynhelaeth oddìar athroniaeth sain) fod gwahaniaeth 
rhwng cywair a cbyweirnod, ac nad oes dim naturiol 
yn gwneyd c ac a yn gyweirnodau, yn fwy nâ rhyw nod- 
au ereiU o'r raddfa,yw,nad oes unrhy w berthynas natur- 
iol rhwng y Uais dynoi a*r nodau hyn, yn fwy nâ*r nodau 
ereiU. Bod hyn yn wirionedd, a ymddengys yn amlwg 
oddiwrth y ffaith, nad yw y llais yn disgyn yn angen- 
rheidiol ar y semiau perthynol i'r nodau hyn,yn fwj nâ'r 
seiniau perthynol i'r nodau ereiU. Fe ŵyr pob cerddor, 
trwy brofiad, fod ^rr un anhawsdra i gael gaftiel ar y cy w- 
eirsain, pan y mae c ac a yn gyweimodau, ag sydd pan 
y mae rhyw nodau ereill o'r raddfa, yr hyn nas gallai fod 
pe byddai perthynas naturiol rhwng y Uais a sain y nodau 
hyn. Yn y gwrtbwyncb eto, pe byddai y berthynas a 
soniwyd yn bod, disgynai y ilais yn ddidraíferth, a gyda 
sicrwydd, ar y sain briodol yn mhob erddygan a gyfan- 
soddid yn y cy weimodau hyn ; a byddai yr un deddfau 
naturiol yn arwain yr anwybodus a'r anwarddyn i'r sain 
briodol, gyda'r un rhwyddineb a'r cerddor cywreiniaf. 

Yn ngwyneb y crybwyllion hyn, ymddengysyn amlwg 
nad oes un angenrheidrwydd anianyddpl yn rhwymo c ac 
a yn gyweirn(Mlau naturìol,yn fwy nag ereiU; ond eu bod 
feUy trwy ddewisiad a chelfyddyd. Mewn gair, yr oedd 
yn rhaid cael rhyw aod yn safon i'r raddfa yn y cy wahr 
Uon a'rlleddf; ac fel y cyfiyw dewiswyd c i un ac a i'r IlaU. 



yGoogle 



PEN. II.— y CYWEIRIAÜ. 37 

Ya awr, yr unig beth sydd yn aiigenrbeidiol ei ddeall, 
y w y berthynas 8y rhwng y cyweiniodau a'r hanner ton- 
au ; neu, mewn geiriau ereill, pellder yr hanner^tonau 
oddiwrth y eyweirnod. 

Yn ganlynol, ni a roddwn daâeni yn egluro arun olwg 
pellder yr faanner tonau oddiwrth y ddau gyweirnod 
naturiol. 

TaHenynegluro perthynas á threfn cyfryngau yr wyth- 
OHffely maent yn nghyweimod C lon naturioL 





8 


*A« 






« 


• A- . 












w 


1 






« 


-*A« 




«1 


o 


«A_ 




c 


1 





Yr unrhyw eto mewn nodau. 
Ton. Ton. H. ton. Ton. Ton. Tou. H. ton. 



j^ i i ^ h^ 



12 3 

Wrth jrr angreifitiau hyn, fe wêl yr efrydydd fod tôn 
gyfan o'rcyntaf (neu gyweimod) i'r ail ; tôn gyfiin o'r aii 
i*r trydyâd ; hanner tôn o'r trydydd i'r pedwarydd ; tôn 
gyfan o'r pedwarydd i*r pummed ; tôngyfan o'r pummed 
i'rdiwe<died; tòn gyfan o'r chweched i'r seithfed; ac 
banner tón o'r seitbfed i'r wythfed drachefh ; gan hyny, y n 
y eywair Hon y mae yr hanner tonau yn gorphwys 
rhwDg y trydydd a'r pedwarydd, a rhwng y seithfeda'r 
wythfed, oddiwrth y cyweirnod. 

Digitized by VjOOQ lC 



38 



II. PEROÎtlAETH. 



Tajlen yn egluro perthynas ajthrefn cyfryngau yr wytÂ^ 
on,fely moenfynnghyweimod A leddf naturiol. 





-A— 
























_. p 




-hanner 


fn 




,. ,. . ._ p 










^ 








— D 
















. r 


o 


-hanner 


. 








ton 










. 1* 


í 






Yru 
Ton. H. to£ 

:i?: ■ -- - 


nrhyw eto n 
i. Ton. Ton. 

-■ !• 1 


leu^n n 
H.ton 

|- 


. Ton. Ton. 

r-rf- 


=11 


ŵ_:tzi 










l L_|| 


J . 















1 



6 



8 



Wrth yr angreiíftiau hyn, fe wêl yr efrydydd fod t6n 
gyfan o'r cyntaf (neu gyweirnod) i'r ail ; banner tôn o'r 
ail i'rtrydydd ; tôn gyfan o'rtrydydd i'r p<»dwarydd; tôn 
gyfan o'r pedwarydd i'r pummed; hannertôn or pummed 
i'rchweched ; tôn gyfan o'r chw^hed i'r seithfed ; a thôn 
gyfano'r seithfed i'r wythfed: gan hyny, yn y cywair 
Ueddf, y mae yr hanner tonau yn gorphwys rhwng 
yr ail a'r trydydd, a rhwng y pummed a'r chweched, 
oddiwrth y cyweirnod. 

Nid oes un amry wiad yn ofynol yn esgyniad na disgyn- 
iad yr wython yn y cywair llon ; y mae y cyfryngau oll i 
fod yn naturiol ; fel hyn,— 

Esgyniad yr wython yn nghywair Uon C rtaturioL 



P 



m 



■+- 



i 



yGoogle 



PEN. U.—Y CYWEIRIAU. 



39 



Diêgyniad yr wython yn nghywair llon C naturiol. 



^m 



Yn y cywair lleddf, rhoddir llonnod o flaen y chweched 
a'r seithfed wrtb esgyn : fel hyn, — 

. Esgyniad yr wython yn nghywair lleddf Ä naturioU 



$ 



ö^ 



w—f- 



I 



Y rhesymau dros y cyfnewidiadauymaŷnt a ganlyn— 

Rhaid bod y pellder sy rhwng y seithfed a*r cy weirnod 
(wythfed), bob amser yn hanner tôn, er mwyn ffnrôo y 
nod arweinioL* Ond yn y cywair lleddf, y mae y pellder 
naturiol sy rhyngddynt.yn dôn gyfan ; gan hy^ny, rhoddir 
^ Honnod o flaen y seithfed, i ddyrcbafu y sain, fel na bo 
y pellder rhyngddynt ond hanner tôn, er mwyn flfurfío g 
yn nod arweìniol i a. 

Llonìr y chweched, fel na byddo y pellder rbwng y 
chweched a'r seithfed yn fwy d& thon, yr hyn a fyddai, 
trwy fod y seithfed yn cael ei loni, oni bae fod y chwech- 
ed hefyd yn cael ei ioni. 

Ond wrth ddisgyn, ni ofynir y cyfryw lonnodau ; fel 
hyn,— 
IHsgyniad yr wython yn nghywair lleddf A naturiol* 



$ 



I 



m 



• Owel Pennod 4. 



dbyGoogle 



40 



II. PERORIAETH. 



Gelwir y eywair Uon weithiau yn gy wair mwy^f, a'r 
lieddf yn fotqf. Yrheswm am byn sydd yn ddeublyg-. 

1. Am fod trydydd y cywair Uon, yn drydydd mwyaf, 
ac nad yw trydydd y cywair Ileddf, ond trydydd lleiaf. 

2. Am fod mwy o hanner tonau o*r cyweimod hyd ei 
seithfed, yn y cywair líon, nag sydd yn y cywaîr lleddf ; 
fel hyn,— 



— u 


B 








A 










—^7 







E 










W 


















" 




' C 





Yn ngwyneb y daflen uchod, fe welir fod unarddey o 
hanner tonau o*r cyweirood hyd ei seithfed, yn y cywmîr 
Ilon; pryd nad oes ond deg yn y cywair lleddf. Yr 
achos o hyn, fel y gwelir, yw, fod y ddwy hanner t6n yn 
lledred y seithawd, yn y cywair Ueddf ; ond nad oei ond 
{un yny cywaìr llon. 



PEN. IIL 

tráwsddodiad, 

Tbawsdöodiad yw y drefit o sjmud y cywair o.mi cy- 
-weîmod igyweimpd arall,fel bo y cyfjnnsoddiad yn goiÿn. 

Er angraiŵ, bwriwn ein bod yn cyfansoddi erddygan 
tyn c lon naturipl, ac wrth ei phrofi^ yn cael ei bod un aod 
^ rhy isel ; o ganlyniad, bod yn angenrheidîol ei symud 
run nod yn uwch, sef i d: yn awr, mater y bennod hon, 
yw egluro pa fodd y gellir gwneyd hyny yn rheolaidd a 
ridiwall. 



dbyGoogle 



PEN. III.— TRAWSDDODIAD. 41 

I ddealî byn yn gýwir, sylwed yr efrydydd yn ^affus 
ar yr hyn a ganlyn, — 

J . Rhaid iddo ddal yn ei gof yn harhaus, heth yw pell- 
der yr hannertonau oddiwrth y ddau gyweimod naturìol. 
Ond iddo droi yn ol ì'r bennod o'r hlaen, fe gftiif eu hod 
.yn y cy waîr llon, rhwng y trydydd a'r pedwarydd, a 
rhwngy Beithfeä a'r wythfed, oddiwrth y cyweîmod ; ond 
711 y cywair Ileddf, rhwng yr ail a'r trydydd, a rhwng y 
pummed a'r chweched, oddiwrth y cyweîrnod. 

2. Nis gellir g^neyd un nod arall o*r raddfa, yn gy- , 
weirnod, hehlaw c ac o, heh ddwyn yr hanner tonau î*r 
un berthynas â*r nod hwnw ag ydynt â'r cyweirnod nat- 
uriol. Os amcanirgwneyd rhyw nod yn gyweirnod Uon 
beblaw c naîuriol, rhaîd dwyn yr hanner toüau i*r un 
bellder pddiwrth y nod hwnw, ag ydynt yn natuiiol oddi- 
wrth c. Yr un modd hefyd, os amcanir gwneyd rhyw 
Bod yn gyweîmod Ileddf heblaw a, rhaid dwyn ÿr han- 
ner tonau i*r un'pellder oddtwrth y nod hwnw, ag ydynt 
yn naturiol oddwrth a. 

3. Symud yr hanner tonau i*r berthynaa yma, yw y 
cwbl sydd yn angenrheidiol ei gael er gwneyd unrhyw 

' un o nodau y raddfa, yn gy weirnod mor rhéòláiad ag'. 
ydyw c neu a yn naturiol. 

Yn awr, gellir gwneyd hyn trwy ddefhyddio ìlónnodau, 
a lleddfnodau. 

ADRAN I.— TRAWSDDODIAD TRWY LORNODAU. 

Er mwy n egluro y pwnc mor aralwg ag sy ddichonadwy 
i ni, bwriwn eto ein bod yn cyfansoddi erddygan ytì c lon 
naturîol ; gan hyny, y mae sefyllfa yr hanner tonau fel 
hyn,— 



. %J Haniier toni 



t: 



aniiertoDnn. CyweirDo<), 



yGoogle 



42 



.aAi(ŵ<iôm¥AÈ?ffi-.Maq 



isel 
d.í^lbyn,— 






í 



í: 



H anner tonaa . C y w« irn od. 

Wrth chwilio eilwaitb i gyfryngau yr erddygan, ^el- 
wn fod yr hanner tonau heb eu symud o*u sefyllfaoedd 
naturiol, er fod y cywair wedi eî symud ì d; gan byny, 
nis gall d fod yn gyweimod priodol fely maeyn bresenol, 
o herwydd fod yr hanner tonau rhwng yr ail a'rtrydydd 
arhwng y thweched a*r seithfed, yn lle rbwng y trydydd 
a'r pedwarydd, a rhwng y seitbfed ar wytbfed. Rhaid 
i ni gan hyny, symnd yr hanner tonaa i'w sefyllfaoedd 
priodol. 

Yn gyntaf, cyfUfwn pa faint sy ifawng yr banner tôn 
pellaf a'r cywebmod, fel byn,— d yn gyntaí, eyn àîl, ac 
j^yn drydydd. Felly, gan mai rhwng « ac ^ sef yr aii 
l'ttrydy^d»y mae,yn llerhwng y trydydd a'r pedwarydd, 
y mae yn rhaid i ni ei symud un nod ýn uwch,sef rhwng 
jirae g, y trydydd a*r pedwarŷdd i d. Hyn a wndr 
tiwy foddi llonnod ar#- fel hyn,— 




Cywe mod. 



Er i ni fel hyn symud un o'r hanner tonau i'w le prìod- 
ol, eto nid yw <i yn gyweimod, o herwydd fod yr hanner 
tòn arall rhwng bacc, y chweched a'r seithfed, yn ÌU 
ilarng c a d,y seithfed a'r wythftd. Ein gorchwyl nesaf^ 



dbyGoogle 



PEN. Itf.-^TRAWSDDODIAD. 43 

gaa hypŷ, fydd «^niiid y« faBnne^ tòn rhwng e a d, scf 7 
iieìthfed s'rwytbfed, trwy oiod Uonnod ar c: fel hjDÿ^ 






i*âÈ 



1P I rr 



Uumer tonftn. ryweirnod. 

Yn awr, wedi i ni, drwy eSáith y lionnodau, •ymtul yr 
hanner tonau i'r un bertbynat k d^ag oeddynt o'r blaea 
&g c naturioi, sef rhwng y trydydd a*r pedwaiydd, a rhwsg 
y aeithfed a'r wytbfed, y mae d bellach yn gyweimod 
mor briodol ag ydoedd c o'r blaen. 

Ymddengys fod ^rr angraifft uchod yn ddigon i eglulo 
natur trawsddodiad, o herwydd nid oes dim yn angen- 
rheldiol er trawsddodi i umhyw nod, yn íwy nag yn yr 
angraifit yma— y cwbl sydd yn eisiau, yw, dwyn yr 
hanner tonau Vw sefyllíSMMdd priodoU 

Yn awr ni a roddwn ger bron yr eftydydd, rifres o 
angreifftiau, yn dangos natur a threfii y cyfiyngau yn 
wython pob un o nodau y raddfa. 

Ond cyn gwneyd hyny, y mae yn angenrheidiòl l'r 
eftydydd ddal sylw ar u|i peCh, sef yw hyny, fod y ddau 
gyweiniod yn canlyn ca gilydd yn mhob symudiod, yn 
yr oa beithynas ag y maent yn naturiol. 

Fe gofls yr eftydydd fod y ddau gywehrned nátari^l 
yn drydydd y naiil f r Uall— y cyweimod lloa yn diý- 
dydd uwchlaw j cyweimod lieddf, a^r cyweinod Ueddf 
yn drydydd islaw y cyweimod Ilon— -feUy y maeat hefyd 
yn yr holl qrmudiadau. Gan hyny, paa symndir yr 
haiiner tonau er mwyn gwneyd rhyw un nodaa yr 
wỳtbon yn gyweimod ì\o% y mae y trydydd Ìslaw l'r 
aod hwnw yn cael ei wneyd yn gsrweimod lleddf ar yr 
un pryd. O'r tu arall, pan y mae rhyw an o aodaa yr 



dbyGoogle 



44 



II. PSaOUlÄETH. 



wython yn cael ei ^ymfawyso i fod y d gy weirood llêddf, y 
mae y trydydd awctilaw i'r nod hwnw yn cael ei wneyd 
yn gyweirnod llon trwy yr un moddion. 

angr£:fftiav o'r cyweíriau llon a llbddf, TBwr 

LONNODAU. 

Clon naturiol. 



5í 



-t*=- 



-H 



HaD.tonaaS 



%J HaD.tonao 



12 3 4 5678 
A ledé{f naturioL 



ö 



13 3 4 5 6 7 8 
D lon trwy Umnodau, 




^ 



-fí4^ 



^ 



Hanner tonau. 

12345678 
B Uddf trwy lormodau, 
T 






Hannertonaa, 



í 



FFF^ 



12 3 4 5 6 7 8 



• Dalied yr eft ydydd sylw, nad yw bod llonnodau yn neçlffe 
vr erddvgan, yn un arwydd yn y byd fod yr erddyMii yto Inn ; «e 
îídywbodlîelddfnodaa. ynarwyd<íeibod yn Ueddf ; ondy «jj 
pob symudiad, pa un bynag ai trwy lonnod neu "^^^^y^^ 
gwneyd dau gyweimod, unTlon ac un lleddf. fel y. gwelir wiŵ 
yr angreifftiau uchod. 



yGoogle 



ì$ 



PEN. llI.H'5Jm4)K««J^f)ft3ÍAD. 45 

w-i»j4pg'j ií'^/^nwii bon t'î y /• • 



Î: 



#=ic 



n 



T^H- 



^ 



s 



5=*: 



HanDertonáu. 12345(«78 

C /e</c{/ trwy lonnodau. 



^ 



Ŵ "^rjl 



rr » T, 

r tunau. •• _ 



Hanner tunau 



12 3 4 5 
Ff lon trwy lonnodau. 



7 8 



¥gi-,r' i ijjjp 



*=«: 



Hannertonau. 12345676 
i) ìeddf trwy Umnodau. 



'$ 



ÎÄ* 



P^^ 



Hanner tonau. 



- tonau. V 



3 



^ 



12345078 
Gíon trwy]lonnodau. 



^-^ 



^ 



3 



Han. tooan. | 



1234567 8 
E leddf trwy lonnodau. 



"^ÌJ Han. tonau. 1 2 3 4 5 Ö 7 



Digitized by VjOOQIC 



46 "• PERORIAETH. 

A lon trwy lonnpdau. 




■m 



1»-^ 



â 



ao. t si 3 4 5 6 7 8 




HaDuer tonaa. 

Ff leddf trwy lonnodau. 



:n: 



rWF^ 



^ 



íf=F 



llann«r tonau, 1234567 8 
B lon trwy lonnodau . 




m 



t 3 4 5 6 7 8 



C? tod4^ írti^y lonnodau. 



aa. 12 3 4 6 6 7 8 



Ê 



Hanner tonaa. 



I wneyd defnydd priodolo'r angreiíRiau uchod, bydded 
i'r teftydydd olrhain effiûth y Uonnodau yn iymad yr 
hanner tonau er ffurfio y cywdmod newydd, yn ol yr 
angraifit a roddasom o drawsddodi o c i d. Wedi desli 
yr angraifft hyny yn drwyadl, fe wêl ei fod i eymud y 
cy wair o d ì e,yn gymhwyt hì y gwnaeth o c i cl,sef trwy 
cbwaaegtt dau lennod, un ar ^ a'r llall ar d, er mwyn 
Bymud yt hanner tonau i'w seiyufhoedd priodol. Yr ua 
modd y gwneir hefyd >n y trydydd symudiad 1 jf, trwy 
chwanegu dau lonnod, un ar a a'r llall ar e. 



dbyGoogle 



PEN. m.— TRAWSDÜODIAD. 47 

Ar'ol myned yn mlaen mor belled ahyn, yn Ueparhau 
^ yr un drefiio chwanegpi dau lonnod at bob c^rweirnod 
newydd nes myned trwy yr wython, a thrwy hyny gael 
wyth lonnodau i wneyd g yn gyweimod, fe wêl yr 
efrydydd ein bod yn troi yn ol megys, gan ddefnyddio 
dim ond un. Y.rheswm am hyny yw, bod agosach 
perthynas rhwng bob cyweir^od a'i bummed, nag sy 
rhyngddo ac un nod arall. Gan hyny, nid oes eisiau 
symud ond un o'r hanner tonau i wneyd y pummed yn 
gyweímod : a thrwy fod g yn bummed i c, ni raid o 
ganlyniad, ond symud un o'r hanner tonau i'w gwneyd 
yn gyweimod. Fel hyn,~y mae yr hanner tonau (fel y 
cofia yr efrydydd) yn naturiol rhwng & ac c, a rhwng e 
ac^. Yn awr, y mae & ac c yn drydydd ac yn bedwar- 
ydd t g; felly y mae yr hanner tôn yma yn ei le priodol. 
Ond nid yw e ac^ond chweched a seithfed i g, am fayny 
y maeyrhanner tòn yma un nod yn rhy isel, gan y 
dylai fod rfawng y seithfed a'r wytbfed. I'r dyben* o 
symud yr hanner tôn yma un nod ^m uwch, sef rhwng 
^ac g, rhoddür Uonnod Kff; felly bydd y ddau hanner 
t6n mewn sefyUfa^addas i wneyd g yn gyweirnod. 

Aed yr eírydydd yn mlaen yn ol yr un reol trwy y 
ddau symodiad arall, sef a lon u h lon.* 



• Y mae yn fiinteisiol, ac yn rliesymol hefyd, i*r ef- 
rydydd ddal sylw ar y drefn y gosodir y Uonnodau wrtb 
drawsddodì ; canys y mae pob un yn gofyn, nid yn unig 
ei le priodol, ond heíyd ei drefn priodol. Br mwyn ei 
g^morthwyo yn hyn, rhoddwn iddo i'w ddysgu, y pennilb 
eanlynol o waith ein cyíáiil W. Owen, awdwr y Canied*- 
yddCnfjrddol:— 

Ff yw'r hon a lonir gyntaf, 

C yn ail, ac G yn nesaf ; 

D'n bedwarydd, A yn bummed, 

E yn olaf, dyna'r chweched. 



dbyGoogle 



48 "• PERORIAETH. 

ADRAN II. — ^raAWSDDODIAD TRWT LEDDPNODAÜ. 

Yr un peth o ran ei natur yw trawsddodi trwy leddf- 
nodau, ag ydyw trwy lonnodau ; canys y gorchwyl, yn y 
naill drefn a*r Uall, yw dwyn yt hanner tonau i V sefyll- 
f.ioedd priodol. Yn y dull yn unig y mae y g^wahan- 
iaeth. Ac yn y golygiad yma, y mae y ddwy drefn yn 
hollol wrthwyneb i'w gilydd, yn yr un modd ag y mae 
y llonnodau a'r lleddfnodau yn.eífelthio yn wahanol ar y 
cyfryngau y gosodir hwy amynt.* 

Natur y llonnod bob amser yw dyrchafu y cyfrwng un 
hanner tôn yn uwch nag y byddai hebddo;'gan hyny 
wrth drawsddodi trwy lonnodau, rhaid symud tuag i 
fyny, fel y cenfydd yr efrydydd wrth yr adran flaenorol. 
Y mae natur y lleddfnod bob amser yn hollol groes i 
eiddo y Uonnod ; hyny y w, y mae yn gostwng y cyfrwng 
un hanner tôn yn îs nag y byddai hebddo ; gan hyny, 
wrth drawsddodi trwy leddfnodau,rhaid symud tuag i 
lawr. 

"îîr angraifft. — ^Bwriwn eîn bod wedi cyfansoddi erddy- 
gan yn c lon natunol,a'i bodun nodyn rhy uchel; gan 
hyny rhaid ei symud un nod yn îs, sef i &, Yn awr, bydd 
y cyweirnod a'r hanner tonau yn sefyll fel hyn,~ 



t 



^ 



Hanner tonau. CrweirRod. 

Yn ngwyneb yr angraifft yma, ni awelwn fodyrhanner 
tonau yn gorphwys rhwng y cyweirhod a'i eilfed, a 
rhwng y pedwarydd a'r pummed ; pryd y dyient fod 
rhwng y seithfed a'r wythfed, a rhwng y trydydd a'r 
pedwarydd. Ond symudir yr hanner tôn sy rhwng y 

♦ Gwel Pennod 5. 



dbyGoogle 



PEN. Ilí.— TRAWSDDODIAD. 



49 



cyweirnodaMeilfed, un nod yn îs, trwy roddi lleddfnod ar 
ô; a symadir yr hanner tôn sy rhwng y pedwarydd a'r 
pummed, un nod yn ìs, trwy roddi ileddfnod ar e: yna 
bydd yr hahner tonau yn gorphwys rhwng y trydydd a'r 
pedwarydd, a rhŵng y seitbfed a'r wythfed, fel y dylent 
fod : fel hyn>— 



C/Hanüertonau 



nreirn( 



Hannertonau. Cyweirnod. 

Rhoddwn eto gerbron yr efrydydd, rifres o angreiâtiau 
yn dangos natur a tbrefn y cyfryngau yn wython pob 
un o nodau y raddfa« 

C lon naturiol. 



I %J Hrd ton. 



S^Q 



m 



8 7 6 5 4 3 2 1 
A leddf naturiol. • 



C/ Uan.ton. 



m 



P — ir 



^ 



8 7 6 6 4 3 2 1 
B lon trwy leddfnodaUé 



^^ 



m 



ŵ 



Han,tonau. 8 7 6 5 4 3 

G leddf trwy leddfnodau. 



# 



i^ 



eŵ 



^ 



Hontonan, 8 7 6 5 4 3 2 1 
G 



Digitized by VjOOQIC 



50 



ê 



II. PERORIAËTH. 
A lon trwy leddfnodau. 



!g^1 



^ 



Fpy 



^ 



-f- 



P 



Hannertonau 8 7 6 5 4 3 2 1 
Ff leddf trwy leddfnodau. 



\F=tF^ 



m 



r-P- 



Haniier tooau 8 7 6 5 4 
G lon trwy leddfnodau. 

■7-- 



3 2 1 







Hannertonau. 8 7 

2) /ecW/ trwy leddfnodau 




Hannèrtonau, 8 7 6 5 
E leddf trwy ledd/nodan. 



Hannertouau. 876 ô 43 21 

Ff lon trwy leddfnodau. 

P- 



■Fií- 



f^—é 



6 5 4 3 2 1 



tZJÌZ 



m 



E lon trwy leddfnodau, 

Jt 



±t 






8 7 6 5 4 3 2 
Hannertonau 

C leddf trwy leddfnodau. 



±^ 



■ ■^. jJ - 



Hanner tonau 



8 7 



5 4 3 2 

tizedbyGOOgle 



'^ 




PEN. III.— TRAWSDDODIAD. 51 

D lon trwy leddfnodau. 



í± 



JÊ 



±Ml 



4j.- ■ I . I -^ 

Hannertonau 8 7 65432 I 

B ledäf trwy ledd/nodau. 



■ií- 



fi 



3Ê 



■+- 



3t 



Hanuer tonau 



m 



8 7 6 5 4 3 2 1 



I wneyd defnydd priodol o'r angreifftiau uchod eto 
bydded i'r efrydydd olrhain effaith y ileddfnodauyn sy- 
mud yr hanner tonau er ffurfio cyweimod newydd, yn ol 
yr angraiilta loddasom o drawsddodi o c i 6. Wedi 
deall yr angraiâft hyny yn dda, fe wêl ei fod i symud y 
cy wair o 6 i a, yn gymhwys fel y gwnaeth o c\b, sef drwy 
chwanegu dau leddfnod, un ar a, a'r llaii arcf, er mwyn 
symud yr hannertonau i'w sefyllfaoedd priodol. Yr un 
modd hefyd y gwneir yn y trydydd symudiad i g, drwy 
chwaneg^ dau leddfnod, un ar g, a'r llall ar c. 

Ar ol myned yn mlaen mor belled a hyn, yn Ue parhau 
yn yr un drefn o chwanegu dau leddfnod i wneyd pob 
cyweirnod newydd, nes myned trwy yr wython, a thrwy 
hyny gael wyth o îeddfnodau i wneyd^yn gyweirnod, 
fe wêl yr efrydydd ein bod wedi troi yn ol megys, yma 
eto, a defnyddio dim ond un. Y rheswm o hyn hefyd 
yw, fod yr un berthynas.rhwng y pedwarydd a*r wyth- 
fed, ag sy rh^ ng y pummed a'r cyweirnod. Gan hyny, 
wrth drawsddodi trwy leddfnodau nid oes eisiau symud 
ond un o'r banner tonau i wneyd y pedwarydd yn gy- 
weirnod ; a thrwy fodj^yn bedwarydd i c, ni raid o gan- 
lyniad ond symud un o'r hanner tonau i'w gwneyd yn 
gyweirnód. 

Digitized by VjOOQIC 



J^2 W- PERORIAETH. 

Y mae yn fauteisiol, ac yn rhesymol lefyd, i'r efryd- 
ydd ddal Bylw eto ar y drefn y gosodir y Ueddfhodau, y 
jiail) yn olynol i'r Uall ; canys y mae pob un yn gofyn 
nid yn unig ei le priodol, ond befyd ei diefn briodol. 
Er mwyn ei gynorthwyo yn hyn rhoddwn iddo eto y 
pennill canlynol i'w jddysgu, o waith ein cyfaili. 

B a leddfír yn flaenorol, 

£ yn ail, ac A 'n ganlynol ; 

D 'n.bedwarydd, G yn nesaf, 

C yn chweched, hon yw'r olaf. 
Ymddeogys fod yr eglurh&d awnaed yn ddtgon cr 
dwyn yr efrydydd i ddeall natur trawsddodiad y cy- 
weiriaa* Yn awr rhoddwa iddo ychydig o dafienau i'w 
tryseri yn ei gof, er mwyn ei gynorthwyo i gafio y cy- 
weimodau a'u harwyddion yn well. 

TBAW8DDODIAO TRWY LONNODAU. 

Un IhnnodtL ddengys fod y cywaîr llon yn G, y lleddf yn E 
Dau lonnod ■ D, — — B 

Tri Uonnod ' A, Ff 

Pedwar Uonnod ■ E, '• C 

PumUonnod — '• '" B. G 

Chwech llonnod — ^r— — - Ff, D 

TRAWSDDODIAD TBWY LEDDFNODAU. 

Un Ueddfnod&ááeíigys fod y cywaijrllonynFf y lleddf ynD 

Dau leddfnod «-____ b, G 

Tri Ueddfnod .' E, C 

Pedwar Ueddfnod — ■ ' '- A, Ff 

Pum Ueddfnod ' ' ' D, B 

Chwech Ueddfnod . G, E 

y CTWEIBNODAU LLON. 

C ni ofyn na Uonnod na Ueddfnod. 

D, a ofyn dau lonnod, neu hum üéddfnod. 

E, — - pedwar Uonnod, neu dri üeddfnod. 
Ff, — chwe Uonnod, neu un Utddfnod, 
G, — un Uonnodf neu chwe Ueddfnod. 

A, -— — tri Uonnod, neu hedwar Uedé{fnod, 

B, — » hum Uonnod, neu ddau leddfnod. 



yGoogle 



PEN. IV.— TRAWSG Y W EIRl ANT 6 3 

Y CYWEIRNODÂU LLEDDF. 

A, ni ofyn na llonnod na lleddfnod. 
,B, a ofy u.ddau lonnod, neu hum Ueddfnod, 

C, bedwar Uonnod, neii dri lleddfnod. 

D, chwe Uonnod, neu un lleddfnod. 

F.,' . îin llonnod, neu chwe Üeddfnod. 

Ff, dri llonnod, neu bedwor lleddfnod. 

G, hum llonnodf neu ddau ledd/nod. 



PEN. IV. 

TRA WSG YWEIRJANT. 

Trawsgyweiriânt yw y drefn o íymud o'r cywair 
neu y cyweimod deehreuol, i ryw gywair neu gy weirnod 
arall yn ystodyr erddygan neu y cyfansoddiad. 

Er angraifft. — Bwriwn ein bod yn cyfansoddi erddy- 
gan yn y cywair llon, a bod rby w jîyfran o'r geiriau y 
byddem yn cyfansoddi arnynt yn cynwys rbyw ddrych- 
feddwl a gynhyrfai y teimiad o alar ueu dristwch. Yn 
y cyfryw amgylcbìad, tra anaddas fyddai dwyn yr er- 
ddyçan yn mlaen yn y cy wair decbreuol, sef y cywair 
llon ; canys felly dinystrid holl rym y geiiiau, a byddai 
y cyfansoddiad yn waeth nâ bodyn aneiFeithiol. Gan 
hyny, byddai yn angenrheidiol dwyn y cy wair Ileddf i 
mewn, fel y byddai y beroriaeth a'r farddoniaetb yn 
cydlefaru wrth y ayniad a'r teimladau. Yn awr, y 
weithred o ddwyn y cywair lleddf i mewn fel hyn, a 
alwn yn drawsgyweirio ; an gorchwyl yn y bennod hon 
fydd egluro trwy ba foddjon y gellir gwneyd hyny. 

Ond cyn dechreu rhaid addef-maitra anhawdd yw 
dwyn mater y bennod hon i gyfundraeth drefnus a rheoi- 
aidd,08 cymerwn ein harwaingangyfansoddwyr diweddar 
y gwahanol wledydd a chenedlaethau ; canys y raaent 
wedidwyn y pwnc yn mlaen i'r fath raddau anmhenodol, 
fel mai anbawdd yw dweyd padrawsgywciriadau syddyn 

Digitized by VjOOQIC 



54 "• PERORIAETH. 

rheolaidd neu afreolaidd — pa fodd, neu pa bryd, iV 
ddechreu— na phafodd, neu pa bryd, i'w diweddu. 

Ein rheol, ganhyny, i benderfynu cywirdeb neu an- 
nghywirdeb trawsgyweiriadau, fydd chwilio i berthynas 
y cyweirnodau a ddefnyddir. A'n rheol i benderfynu 
addasrwydd neu anaddasrwydd eu defnyddiad, fydd, eu 
cytundeb ueu eu hannghytuneb âg ansoddion cerddor- 
iaeth eglwysig Gymreig. * 

Yn awr, i wneyd y pwnc yn amlwg, y mae genym 
dri pbeth i'w hystyried — 1. 1 ba le y gellir trawsgy weirîo 
— 2. Trwy ba foddlon y gellir gwneyd hyny — ac, yn 3. 
Pa fodd y geliir dychwelyd yn ol i*r cyweirnod de- 
chreuol. 

Yn gyntaf, gelUr trawsgyweirio yn y cywalr llon, o 
unrhjrw gyweimod i'w bummed; o unrhyw gyweir- 
nod i'w bedwarydd ; o unrhyw gyweirnod i'w chweched, 
yn y cywairlleddf ; o unrhy w gyweirnod i'w drydydd,yn 
y cywair lleddf ; ac o unrhy w gyweirnod i'w eilfed, yn y 
cywair lleddf. Gellir trawsgyweiiio hefyd yn y cyv'air 
lleddf, o unrhyw gyweirnod i'w bummed; o unrbyw gy- 
weirnod i'w bedwarydd ; o unrhyw gyweirnod i'w dry- 
dydd, yn y cywair llon; o unrhyw gyweirnod i'w seith- 
fed, yn y cywair llon; ac o unrhyw gyweirnod i'w 
chweched, yn y cy wair llon. 

Dyma yr unig drawsgyweiriadan a ymddengys i ni yn 
rheolaidd a chyfreithlon, g^n nas geilir dwyn yr un arall 
i mewn wedi ei sylfaenu ar unrhyw berthynaswirionedd> 
ol. Cynwysa y rhifres yma gymaint ag sydd yn wir 
angenr heidiol er eífeithio pob teimlad sy briodol i 
gerddoriaeth eglwysig. 

Yn ail, y gorchwyl nesaf fydd dangos y modd neu y 
drefn y gellir trawsgyweirio yn rheolaidd a diwall. 

* YmdrÌDÌr i byn yn y bcdwaredd ran. 

Digitized by VjOOQIC 



PEN. IV.— TRAWSGYWEIRIANT ^r^ 

Y peth cyntaf sydd yn angenrheidiol ei ddeall yma, 
yw, bod yn rhaid i bob cyweirnod gael ei nodarwelniol.* 
y mae liyn wcdi ei sylfaenu ar y berthynas sy rhwng y 
cyweimod naturiol a'i seithfed — sef rhwng c y cyweirnod 
llon a 6 ei seithfed; a rhwng a y cyweirnod leddf acf/ 
lon ei seithfed. Nid yw b naturiol ond hanner tôn islaw 
c, ac nid yw g lon ond hanner tôn islaw 0. Hyn a osod- 
odd y rheol nad ellir myned o unrhyw gyweirnod, ond 
trwy seithfed mwyaf y cyweîrnod hwnw ; yr hwn seith- 
fed, o herwydd ei swydd yn arwain y gìust yn union- 
gyrchol i'r wythfed, a elwir yn nod arweiniol. Gan by ny , 
ynmhobtrawsgyweiriad,rhaidcael hanner tôn o'r seithfed 
i'r cyweirnod, (fel y mae yn naturiol,) oddieithr yn 
unig yn nisgyniad y cywair lledddf, yr hyn a rglurir yn 
ol llaw. 

Wedi deali hyn yna, y pwnc nesaf fydd dangos y 
modd y fiurfir y nod arweinìol yma ; neu mewn geìriau 
ereill, yr byn sydd yn angenrheidiol ei wneyd i draws- 
gyweirio. Ac wrth egluro hyn, bydd yn ofynol i ni 
sylwi ar y berthynas ar ba un y sylfaenir y trawsgy- 
weirìad, fel rheswm dros ei gyfreithlondeb, ac fel modd- 
ion hefyd i'r efrydydd amgyffred y drefn yn well. 

Gellir dosparthu trawsgy weiriant yn ddwy ran ; sef o'r 
cyweimod llon, ac o'r cyweímod lleddf. 

. ADBAN I. — TRAWSGYWEIRIANT O'R CYWEIRNOD LLON. 

Y trawsgy weiriad cyntaf a mwyaf syml sydd o unrhy w 
gy weimod Ilon i'w bummed Ilon. 

* Wrth nod arweiniol y meddylir, y selthfed mwyaf unrhyw 
gyweirnod : neu raewr. geiriau ereiÜ, yr banner tôn islaw y cy- 
weirnod. Fél hyn— nod arweiniol e, y cyweirnod llon naturiol, 
yw ó naturiol; canysnid oes ond hannertôn rhwng ô.-'ac c, Nod 
arweiniol a, y cyweirnod Ueddf naturiol, yw g lon ; canys yn nat- 
ariol y mae tôn 'gyfan rh\fngg ac a; gan hyny, rhaid lloni g, er 
mwyn cael hanner tôn g i a, fel y gall g fod yn nod arwelniol i a. ' 



dbyGoogle 



66 "• PERORIAETH. 

Sylfaeniry trawsgyweiriad yma ar y bertbynas sy 
rhwng: y cy weirnod lion, a phummed y cy weirnod hwnw.» 
Y mae y berthynas mor ag^os rhwng y seiniau hyn, fel y 
geliir galw puinmed unrhyw gyweirnod, yn arweinydd 
i'r cyweirnod, ac yn ganolbwynt i raddfa y cyweîmod. 
Gan hyny, tuagat drawsgy weirio o unrhyw gyweimod 
i'w bummed, ni raid dwyn i fewn ond un cyfnewidiad — 
sef lloni pedwafydd y cyweíraod dechreuol. Canys wrth 
loni pedwarydd unrby w gy wéirnod, cymhwy sir pummed y 
cyweirnod hwnw i fod yn gyweirnod newydd j a derbynir 
y pedwarydd llonedig yn uniongyrchol gan y glust, fel 
seithfed mwyaf neu nod arweiniol, y cyfiyw bummed. 
O ganlyniad, ymddetogys yn reol naturiol, mai trwy loni 
y pedwarydd o unrhyw gyweirnod, y mae trawsgyweirio 
i bummed y cyweirnod hwnw. 

Rhoddir yr angreifPtiau canlynol yn gynlluniau o 
drawsgyweirio o unrhyw gyweirnod Uon i'w bummed 
llon. 



* Fel y mae i bob un o nodau yr wython ei le priodol 
o ran pellder oddiwrth y cyweirnod, felly y mae hefyd 
i bob un ei efFaith piiudol ; yr hwn efFaith a gy dnabyddir 
gan y meddwl, ac a deimlir gan y glust. Ymddibyna 
y briodoledd yma ar y lle y mae pob un o nodau y 
raddfa ynddo, a*r berthynas sydd ihyngddynt á'r 
cyweirnod. 

Y maei eilfed y cyweirnod elfaith priodol iddo ei hun, 
yr hwn ni pherthyn i un o nodau ereiU yr wython, yn 
deillio oddi ar y berthynas sy rhwng y cyweirnoda'i 
eilfed. Felly hefyd y mae i'r trydydd, y pedwarydd, yn 
nghyda holl nodau ereiU yr wython, eu gwahanol eífeith- 
iau, yn ol eu sefyllfaoedd a'u perthynas â'r cyweirnod. 

Yn unol â'r briodoledd yma, yr amddiffynir y traws- 
gyweiriadau aenwyd, fel yr unig rai rheolaidd a naturiol. 

Am eglurhâd helaethach ar hyn, gwel y bennod arwein- 
iol i ran 3. 



dbyGoogle 



Í>EN. IV.— TRAWSGYWEIRÌANT 



57 



< . 



R^ 



Ä 

<: 



-S 

í 



dbyGoogle 



68 



II. PERORIAETH. 





.0 sj a_^ 
ES=^o 




rawsgywe 
d mwyaf, 1 
ir myned 
w gyweirn 






t2ì=í î»^ 




■£5êi| 




• m^ C 








11-1=5 


•Q 




i 






>» *- — 2 


^ 


15 t> •»* c 



o 

I 



8 



C O ^ C 

•S-5 7'S 



:? 




dbyGoogle 



PEN. IV.— TRAWSGYWEIRIANT. 59 

Yi ail drawsgyweiriad, njdá o^unrhyw gyw^irnodllon 
i'w bedwarydd Uon. 

Sylfaenir y trawsgyweiriad yma ary berthynfis iy rhwng 
unrhyw çyweirnod llon a nod y pedwarydd ^uwcblaw ; 
nid fel pedwarydd uwchlaw, ond fel puromed islaw. 
Canysy mae y pummed islaw (neu y pedwarydd uwchlaw) 
yn dwyn yr un berthynas ac effaith â*.r wythfed, ag y mae 
pummed uwchlaw unrhyw gyweimod yn ei ddwyn â'r cy- 
weimod hwnw. Gan hyny, tuag at drawsgyweirio oun- 
rhyw gyweimod Uoni'w bedwaiydd,nirdid dwyn i mewn 
ond un cyfhewidiad — sef lledd/u seithfed y cy weimod de- 
chreuol.* Canys wrth leddfi çeithfed unrhyw gyweiraod 
llon, cymhwysir pedwarydd y cyweirnod hwnw i fod yn 
gyweirnod newydd, trwy drefni cyfryngau yr wython i 
ddynodi trydydd y cywebrnod yn nod aryjeiniol i*r ped- 
warydd. Felly, ymddengys yn reol naturiol mai trwy 
leddfu seithfed unrhyw gyweirnod Uon, y mae traws- 
gy weirio i bedwarydd y cy weiraod hwnw. 

» #Nid ellír trawtgywfljrio, yn fwy ua thrawBddodT, o nnrbyw 
fryweirnod i gÿẃeirnod arall, heb ddwyn yr hanner tonaa l'w sef- 
yllfaoedd priodol ; gan hyny, y mae y ddau brif drawsgyweiiiad 
yma, a'r adau ddullo drawsddodi, wedieu aylfaenu ar yrun eg- 
wyddorion, ac ynhqlloI gydffurf yn eu trefn o weithredu. Myfyr- 
ied yr efrydydd px eo cydundeb, ' 



dbyGoogle 



gQ 11. PERORIAETH. 



l 



1 î 

w 



i 



dbyGoogle 



PEN. IV.— TBAWSGYWEIRIANT 



61 






I 



I 






ca o »0 

o £ 



ss 

i: 
o 

I 



? 



Ci 



I 




dbyGoogle 



62 ÎI- PERORIAETH. 

Yr ydym yn awr wedi gosod gerbron yr efrydydd^eg- 
lurbâd mor gyflawn ag y gallasem u*r trawsgyweirìad 
o unrbyw gyweirnod Uon i'w bummed, ac o unrbyw gy- 
weirnod ilon i' w bedwary-dd. Ar y ddau drawsgy weiriad 
yma yr ymddibyna yr hoU drawsgyweiriadau ereiU 
(oddieithr yn unig y trawsgyweiriad o unrbyw gyweir- 
nod i'w gyweirnod pertbynasol*), fel y dangosir yn oi 
llaw. O ganlyniad, y mae o bwys i'r efrydydd fyfyrio 
ar y ddau drawsgyweiriad yma, nes eu bamgyffred yn 
drwyadl ; ac i ddefnyddio pob moddion i wneyd ei hun 
yn gynefin ynddyntf . 

• Wrth gyweiruod perthynasol y meddyiir, y nod 
hwnw a gymbwysir i'r gyfryw swydd trwy yr un modd- 
ion 8g V gwneir y nod y cyrchir ato. Er angraiíft, y mae 
c yn gyweimodllon beb na llonnod na lleddfnod; a*i gy- 
weimod lleddf pertbynasol yw a, heb nallonnod na Ueddf- 
nod. Ar yr un egwyddor befyd y mae c yn gyweimod 
Uon pertbynasol i a leddf Felly hefyd y mae yn mhob 
un o'r symudiadau, fel y dangoswyd yn y bennod o'r 
bliien. 

t Rbaid addeí íbd ein cenedl hyd yn byn yn dra am- 
ddifeid o foddion addas i ddwyn egwyddorion cerddoriaeth 
i ymarferiad gwycb; o berwydd y diffyg o gasgliad 
addas o erddyganau i'w gosod ger bron yr efrydydd. Y 
mae rhyw beth mewn dysgu egwyddorion cerddoriaeth, 
beb ymarfer âg erddyganau da, yn debyg i fyfyiio daear- 
yddiaetb heb ddarlunlen {^a<p). Gellir darllen mwy na 
mwy am y ddaear a'i thrigolion, nes bod mor byddysg 
fei nad oes perygl o syrtbio i gyfeilioraád am ansawdd 
y wlad bon, neu gynyrcb y wlad draw ; ond os yn am- 
ddifad o ddefhyddio darlunlen, i fesur hydred y fanbyn, 
a lledred y fan arall, &c, ni fyddys eto wedi cael gafael ar 
briflewyrcb abywydy wybodaeth. Y mae rhyw beth 
yn debyg i byn mewn cerddoriaeth. Er darllen, myfyr- 
io, a deall yr egwyddorion yn dda, eto os byddys heb 
berffeithio y wybodaeth drwy ddefnyddiad manwl o er- 
ddyganau priodol, y mae diffyg anorfod yn aros er y cwW, 



dbyGoogle 



PEN. IV— TRAWSGYWEIR I ANT 63 

T trydydd trawsgyweirìad sydd o unrhyw gyweirnod 
llon, i'w chweched, neu drydydd islaw, yn y cywair 
lleddf. 

Sylfaenir y trawsgyweiriad yma ar y berthynas sy 
rhwng unrhyw gyweirnod llon a'i gyweirnod Ueddf perth- 
ynasol ; yr hwn sy bob amser (fel y dangoswyd o'r blaen) 
yB chweched uwchlaw, neu drydydd islaw — canys yr un 
ydynt. Gan fod yr hanner tonau o unrby w gyweîmod 
ilon, yn dynodi yn naturiol y trydydd islaw yn gy weimod 
lleddf, nid oes un cyfhewidiad yn nisgyniad y cyfryw gy- 
weimod Ileddf yn angenrheidiol : gan hyny, gellir traws- 
gyweirio o unrhyw gyweirnod Uon trwy ddisgyniad, i'w 
iryw€Ìraod lleddf perthynasol, heb ŵeyd uncyfnewidiad. 



Yr ystyriaeth o hyn a barodd i awdwr y gramadeg hwn 
ddefnyddio cymaint o angreilStiau, i gyüawni y diffyg 
mewn rhan. Bydd y casgliad hefyd a fwriedir ei gy- 
hoeddi gan ein cyfaill R. Mills, o ddefnydd annbraethol 
i'r un perwyl. 



dbyGoogle 



46 n. PERORIAETH. 






- I § I. 






t ^ t 



dbyGoogle 



PEN. IV.— TRAẄSGYWÉIRIANT 



63 



«1 

i 



I 



;§ 



Digitized by VjOOQIC 



66 ". PERORIAETH. 

Y pedwarydd trawbgyweirìad sydd o unrhyw gyweìr- 
nod llon i'w drydydd yn y cywair lleddf. 

Sylfiienir y trawsgyweîriad yma ar y berthynas sy 
rbwng unrby w gyweirnod ilon a'r cyfryw drydydd, nid 
fel trydydd y cyweirnod, ond fel cy weimod lleddf peith- 
ynasol i bummed y eyẅeirnod. Y mae trydydd unrhyw 
gyweimod llon (y cyfryw drydydd yn y cywair Ueddf) 
yn dwyn yr un berthynas à phummed yr un cyweirnodr 
ag y mae chweched unrhyw gyweimod llon yo ei ddwjm 
á'r cyweirood ei hun ; hyny yw, fel y mae y chweched 
o unrhyw gyweimod llon yn gy weimod lleddf perthyn- 
asol Vr unrhyw gyweimod ; felly hefydy mae y trydydd 
(yn y cywair Ileddf) o unrhyw gyweimod Uon, yn gy- 
welrood Ueddf perthynasol i bummed y cywtîmod hwnw. 

Yn awr, ar yr un egwyddor ag y trawsgyweirir trwy 
•ddÌBgyn o unrhyw gy weiraod Uon, i'w gyweimod Ueddf 
pertbynasol, heb un arwydd o gyfìiewidiad ; y gellUrhefyd 
drawsgyweirio (trwy ddisgyn) o unrhyw gyweimod Uon 
i'w drydydd, trwy ddefnyddio y cyfnewidiad sydd yn 
«ngenrheidiol i drawsgyweirio i bummed llon yr unrhy w 
gyweirood. Gan hyny ymddengys yn reol naturiol, 
mai trwy loni y pedwarydd ounrhyw gyweirnod, y gellir 
trawsgyweirio i'r trydydd lleddf. 



dbyGoogle 



PEN. IV.— TRAWSGYWEIRIANT 



67 



^ 



ì 



< 

H 

ü 






o 



§ 



dbyGoogle 






II. PERORIAETH. 



î 1 

î 



§ 

^ 



I i 






J 



dbyGoogle 



PEN. I V — TRA WSGY WEIRIANT. 69 

V pummed (a*r diweddaf) trawsgyweiriad, sydd o un- 
íhyw gyweimod llon i'w eilfed, yn y cywair lleddf. 

Sylfaenír y trawsgyweiriad yma ar y berthynas sy 
rhwng unrhyw gyweimod llon a'r cyfryw eilfed, nid fel 
eilfed y cy weimod, ond fel cyweirnod Ileddf perthyoasol 
i bedwarydd y cyweirnod. Y mae eilfed unrbyw gyweir- 
nod llon (y cyfryw eilfed yn y cywair lleddf) yn dwyn yt 
un berthynas â phedwarydd y cy weirnod> ag y dangoswyd 
o'r blaen fod trydydd unthyw gy weif nod Uon (y cyfryw 
drydýdd yn y cy wair lleddf) yn ei ddwyn â phummed y cy'> 
weirnod: o g^Iyniad, sylfaenir y trawsgyweiriad yma ar 
yr un egwyddor a*r pedwarydd trawsgyweiriad. Qan 
hyny, gellir trawígyweirio o unrh^rw ^yweimod Uon i'w 
eilfed lleddfi[trwy ddisgyn),trwy ddefnyddioy cyfnewidiad 
sydd yn angenrheidiol i drawsgyweirio i bedwarydd Ilon 
yr unrbyw gyweîrnod. Felly ymddengys yn reol natur- 
ìol y gellir trawsgyweirio o unrhy w gjrweirnod llon i'w 
^lfed (yn y cywair Ileddf), trwy leddfi setthfed y cyweir- 
nod. 



dbyGoogle 



70 n. PERORIAfiTH. 





'« 


■ò 


^ 




1 


!• 

^ 






''5: 


•«5 


•t* 


-< 


í 




1 




q 


Kl 


i 


ì 


••• 

1 


1 


^ 


o 


c^ 


ûq 




o 


o 


o 




ts 


•ÍS 


•^ 




«> 








e 








J5» 








1« 


^ 


^ 



dbyGoogle 



PEN. IV.— TRAWSGYWEIRIANT. 71 



•0 «^ *§ 

& I il 



f f f ì 



I I I I 

äí Ö •«! «^ 

000« 

"S I 1 1 

I í I I 



Digitized by VjOOQIC 



72 n. PERORIAETH. 

AdRANÎ. — TrAWSGYWEIRIANT O'R CYWAIR 'LLBDOI'. 

Y trawsgy weiriad cyntaf sydd o ùnrhy w gy weirnod 
Ueddf i'w bummed lleddf. 

Sylfaeniry trawsgyweiriad yma.ary berthynas sy rhwng 
unrhyw gy weirnod lleddf a phummed y cy weirnod hwnw. 
Sylwyd o'r blaen fod perthynas neillduol rbwng unrhyw 
gyweimod a'i bummed ; a'rberthynas hyny y w sylfìien 
trawsçyweiriad o unrhyw gyweirnod Ueddf i'w bummed, 
yngystalagounrhywgyweimod Uon i'w bummed. I 
ddeall hyn rhaid i'r efrydydd ddal yn ei gof, fod i bob 
cyweirnod Uon ei gy weirnod Ueddf perthynasol : ac fel yr 
ydys wrth drawsddodi yn symud y ddi^u gyweimod yma 
drwy yr im moddion, felly hefyd, ar yr un egwyddor, yr 
ydym i drawsg^rweirio o'r ddau gyweirnod i'w gwahanol 
bumpau. Yn awr, wrth drawsgyweirio o unrhyw gy- 
weimod'lloni'w bummed, dangoswyd nad oedd eîsiau 
ond un cyfhewidiad, sef lloni y pedwarydd. Felly hefyd 
wrth drawsgyweirioounrhywgyweirnod Ueddf i'w bum- 
med, nid oes eisiau ond yr unrhyw gyfnewidiad — sef 
Uoni chweched y cy weimod. Gan hjmy, ymddengys yn 
reol nalurio], y gellir trawsgyweirio o unrhyw gyweiraod 
lltddf i'w bummed, trwy Umi y ehweched. 



dbyGoogle 



PEN. IV.— TRAWIGYWEIRIANT. 73 



•i ft, 



< 



< 5* ^ 1 



£ I í í ^ 

i t t ì 

5 ^ ^ »5? 

< ^ Gq «5 

o o o 

"B *« -^ 

I I I 



dbyGoogle 



74 



II. PERORIAETÍÍ. 



t 



8 

8 



•o 

«> 
«. 



o 
«> 



•8 
I 






O 



dbyGoogle 



1>EK. IV.— TRAWSGYWEIRIANT. 75 

Yr ail drawsgyweirìad sydd o unrhyw g^yweimod 
lleddf i'w bedwarydd lleddf. 

Sylfaenir y trawsg^yweiriad yma ar y bertbynas sy 
rhwng unrhyw g^yweimod Ueddf a pbedwarydd y cyweir- 
nonyny ; nid fel pedwarydd uwcblaw, ond fel pummed 
islaw. Dangoswyd b*r blaen fod pedwarydd unrbyw 
gyweirnod llon yn dwyn yr un berthynas â*r wythfed, ag 
y mae pummed unrhyw gyweimod llon yn ei ddwyn á*r 
cyweirnod ei hun: felly heíyd y mae rhwng unrhy w gy- 
weirnod Ueddf a'i bedwarydd — yrunbertbynasywsyl- 
faen y trawsgyweirìad yn y naill gywair fel y llall. 

Ond rhaid coflo yma eto yr ystyrir y cyweirnod 
lleddf hwn fel cyweirnod Ueddf perthynasol i*r pedwar- 
ydd Uon : gan hyny (fel y dy wedwyd o'r blaen) yr un cyf- 
newidiad sydd yn angenrheidiol wrth drawsgyweirio 
o'r naiU fel y UaU. Dangoswyd o'r blaen, mai 
yr unig gyfiiewidiad sydd yn angenrheidiol wrth 
drawBgyweirio o unrhyw gywdmod Uon Tw bedwarydd, 
yw Ueddfi seithfed y cyweiraod dechreuol. O ganlyniad, 
yr hya tydd yn angenrheidiol hefyd i drawsgy weirio o 
onriiyw gyweirnod lleddf iV bedwarydd, yw lleddfi eil- 
Mycyfryw gyweimodUeddf. Gan hyny ymddengys 
yn reol aaturiol, y gellir trawsgy weiiio o unrhyw gy weìr- 
ttodUeddf i'w bedwarydd Ueddf, drwy leddfi yr eUfed. 



dbyGoogle 



76 



II. PERORIAETH. 



^ 



I 



ü 



-s 

t 



-2Î 

i 

«5 



1. 



I 



■s. 



-f 



1* 



8 

t 



dbyGoogle 



PEN. IV.— TRAW8GYWEIRIANT. 77 



î I 

! t 



I 



dbyGoogle 



78 n. PERORIAETH. 









ò S .S "5 a 

■o ?> ►» k § 

Pmîi. J 






êì l 

o ^ 



dbyGoogle 



PEN. IV.— TRAWSGYWEIRIANT. 



79 



l 
I 

i 

I 

I 



S 



I 



I 

I 
E 
1 



I 



«4 

o 



I 



s? 



§ 



t 

o 

I 



dbyGoogle 



80 M- PBRORIAETH. 

Y pédwarydd trawsgyweiriad sydd o unrhy w gyweir- 
ìiod lleddf i'w seithfed Uon. 

Sylfaenir y trawsgyweiriad yma ar y berthyníu iy 
rhwng unrhy w jyweîrnod lleddf a'r cyfryw seithfed, nid 
fei seithfed y cyweirnod, ond fel cy weimod Ilon perthyn- 
asol i bnmmed Ueddf y cyfryw gy weimod. Yr un eg- 
wyddor sydd yn Uywodraethu y trawsgyweiriad yma, ag 
sy hefyd yn llywodraethu y pedwarydd trawsgyweiriad 
o'r cywair llon : gan hyny gellir troi yr eglurhàd a rodd- 
wyd ary trawsgyweiiiad hyny, i gyfateb hwn, fel hyn,— 
Y maeseithfedunrbywgyweirnod Ueddf (y cyfryw seith- 
fed yn y cywair Uon), yn dwyn yr un bertbynas à phum- 
medyr unrhyw gywelmod Ueddf, ag y mae trydydd 
unrhyw gyweiraod Ueddf yn ei ddwyn â'r cyweirnod ei 
hun ; hyny yw,fel y mae y trydydd o unrhyw çyweirnod 
Ueddf yn gyweirnod Uon pertbynasol i'r cyfryw gyweir- 
nod Ueddf ; felly hefyd y mae y seithfed (yn y cy wair 
Hon)o unrhyw gyweimod lleddf, yn gyweirnod Uon 
I^erthynasol i bummed Ueddf y cyweirnod hwnw. 

Yn awr, ar yr nn egwyddor ag y trawsgyweirir o un- 
rhyw gyweirnod Ucddf i'w gyweirnod lloa perthynasol, 
heb un arwydd o gyfnewidiad, y gellir hefyd trawsgy- 
weirio o unrhyw gyweimod Ueddf i'w seithfed llon trwy 
ddwyn i mewn y cyfnewìdiad îiydd yn angenrheidiol i 
drawagyweirio i bummed Ueddf yr unrhyw gyweimod. 
Gan hyny, ymddengys yn rheolaidd y gelUr trawsgy- 
weiiio o uarhyw gyweirnod Ueddf i'w seithfed llon, trwy 
loni y chweched. 

Digitized by VjOOQIC 



PEN. IV.— TRAW8GYWEIRIANT. 



81 



1 


í 


1 


i 


§ 


! 


6 '^ 


'S 


'55 


î i 


1 


í 


È ŵ 


■^ 


B? 


3 *•• 


••• 


'1 


o 5 


§ 


1* 


z !§ 


i3k 


•$ 


< ^ 


«1 


o 


o 


o 


o 




*§ 


"g 


1 


1 


1 



dbyGoogle 



S2 n. PERORIAETH. 



-5 ''í *? 

•§ .^ « 

'€ C '8 

J i i 

^ 2 "^ 

^ •îi á 

íîî «í fi: 

"S I '? "S 

I I I 



c 



dbyGoogle 



PEN. IV.-.TRAWSGyWElRIANT. 83 

Y paiBmed (a'r diweddaf) trawsg^weiriad, iydd o ua- 
rhyw gyweimod lleddf i'w chweched, yn y cy wair llon. 

Sylfaenir y trawsgyweiriad yma eto ar y berthynas sy 
rhwng unrhyw gyweirnod Ileddf a'r cyfryw chweched, 
Did fel cfaweched y cyweimod, ond f el cyweimod llon 
perthynasol i bedwarydd Ueddf y cyfryw gyweirnod. Yr 
uDegwyddor sydd yn llywodraethu y trawsgyweìriad 

4 

yma eto, ag y sydd yn Uywodraethu y trawsgy weiriad 
o'r blaen ; sef, y mae chweched (y cyfryw chweched yn 
y cywair llon) unrhyw gyweirnod lleddf, yn dwyn yr un 
berthynas & phedwarydd yr unrhyw gyweiraod Ueddf, 
ag y mae trydydd unrhyw gy weirnod lleddf yn ei ddwyn 
à'r cyweimod ei hun ; hyny y w, fel y mae trydydd un- 
rhyw gyweimod lleddfyn gyweimod ilon perthynasol i'r 
cyfryw gyweimod lleddf ; felly hefyd y mae y chweched 
(yn y cywair llon) o unrhyw gyweirnod Ileddf, yn gy- 
weimod Ilon perthynasol i bedwarydd lleddf y cyweimod 
hwnw. 

Yn awr, ar yr un egwyddor ag y trawsgyweirir o un- 
rhyw gyweirnod Ileddf i'w gyweimod Uon perthynasol, 
heb un arwydd o gyfnewidiad, y geìlir hefyd trawsgy- 
weirioo unrhyw gyweirnod Ileddf i'w chweched llon, 
trwy ddwyn imewn y cyfnewidiad sydd yn angenrheidiol 
idrawsg^weirio i bedwarydd Ileddf yr unrhyw g^weìrnod. 

Gan hyny ymddengys yn reol naturiol, y gellir traws- 
gyweirio o unrhyw gy weirnod Ueddf i'w chweched IIod 
^rwy leddfl yr eilfed. 



dbyGoogle 



84 II. PBRORIAETH. 



â â ^ 

I I •§ 

< 'C 'S *" 

È I I I ^^ 

I I ^ ? •:! 



< ^ 



-0 



O 






Digitized by VjOO^lC 



PEN. iy.—TRAWSGYWEIRlANT. 



85 



J 



1 


§ 


f 


f 


^ 


•S^ 


•3k 


*s 


<^ 


fej 


s? 


Q> 





O 


o 


o 


4> 


•tà 


■2 


"S 


^ 


<4> 


1. 


& 


^ 


1" 


t 


t 



_ J 



Digitized by VjOOQIC 



85 11. PERORIAETH. 

Gwedi gosod ger bron yr efrydydd eçlurhàd lled hel- 
aeth a manwl ar y dull y gellir myned o un cyweimod i 
gy wcirnod arall ; ein gorchwyl nesaf fydd dangos pa fodd 
y gellir dychwelyd yn ol o'r cyweimod y trawsçyweiriwyd 
iddo, i*r cyweìrnod dechreuol. O herwydd j mae yn 
rhesymol meddwl nad ellir dychwelyd o'r cyweimod yr 
awd iddo, heb ddefnyddìo moddion addas i hyny, yn fwy • 
nag y gallwyd cyrhaedd y cj^fryw gyweiraod ar y cyntaf 
heb ddefnyddìo moddion addas i hyny hefyd. 

Yn awr, yr unig drefh drwy ba un y dychwelir yn ol 
i'r Q9rweirnod dechreuol, yw tynu ymatth eJaTaith y cyf- 
newidiad a wnaed er cyrhaedd y cyweiraod newydd Er 
ang^ifft, bwriwn ein bod wedi trawsgy weirio o c lon, i g 
lon, ei phammed. Dangoswyd o'r blaen mai y drefn 
drwy ba un y gwneir hyny, yw dwyn^lon i mewn, a'i 
gwneyd yn nod arweiniol i ^ ; a thra y cedwir gafael yn 
y nod hwn, nis gellir adenniU y cyweirnod gadawedig : 
ond 08 tynirymaith effiEiith y Uonnod, annghymhwysir^ 
i fod yn nod arweinîol i g, a thrwy hyny, dychwelir yn ol' 
i'r cyweirnod cynteig, sef i c. Gan hyny, yr uni^ bwnc 
i'w egluro yn bresenol yw hyn — ^trwy ba foddion y gellir 
tynu ymaith effaith y cyfnewidiad a wnaed, wrth draws- 
gyweirio. 

Mewn gair, gwneir liyn drwy ddefnyddio y naturíol, 
a'i chwareu ar y cyírwng a lonwyd neu á leddfwyd; ac 
felly, tynir ymaith effiGiith y ilonnod neu y Ileddfnod a 
ddefoÿddiwyd er trawsgyweirio, a thrwy hyn, dygir- y 
cyfryngau yn ol i'w sefyllfìi naturiol. Er angraìfft ; eg- 
lurwyd o'r blaen mai yr unig ffbrdd i drawsìfyweirio o c 
lon, i g lon, eî phummed, y w trwy roddi ilonnod ar ff^; ac 
fel y dyẁedwyd, tra y cedwir gafael ar ŷ" lon, nis gellir 
dychwelyd yn ol i c lon naturíol. Ond os, ar oi traws- 
gyweirio i gyweirnod g, y dygir i mewn jSf natürîol, -an- 
nghymhwysir^i fod yn nod arweiniol i g, ac arweinir yr 
erddygan yn ol i c lon, ei chy weirnod dechreuol. 

Digitized by VjiJOy IV^ 



PEN. IV.— TRAWSGYWEIRIANT. 87 



: il 

o B 

^ t^ 

r^ «^ 

o ••• 

^' ^ ta ••« 

r 11 §• 
I *& I 

i ^^ ^ ^ 

1 -^ < ^ 

s> ^,-^ Ë 1 

>i ' ® .2 & S 

2 -o S ^ 

' 1 S =- 

o , 2 '-- . « 

° í; g "^î ; 
.11111 

^•r o »: « 



dbyGoogle 



gg II. PERORIAETH. 



1, 


s> 


1 


1 


l> 


^ 


cs 


O 


1 


s 


g 


s 


s 


a 


•< 


•«î 


ft 


Ä, 


5> 


'S 


1 


1 


»9 


m 



§> 



I 



1 I I 



dbyGoogle 



PEN. IV.-rTRAWSGYWEHlIANT. 39 



ÍÌM .1 

>» . >» 

Cg c 

^' C ^ 

•sg,o 

e 

^-* 

M a .§ :s ^>> fc p 

3 'O >, (3 C ^- C S 

P5 
O 

<í 



yGoogle 



90 n. PERORIAETH. 



^ '5: 

« o 

I 



1 


S 




*•• 


8 


R 


^ 


5 


^ 


Q 


o 


o 


1 


1 


i^ 


i^ 



dbyGoogle 



. PEN. IV.— TRAWSGYWEIRIANT 91 

^ rtb yr angreifitiau byn eto, fe wêl yr efrydydd ein 
bod y n y ban cyntaf, yn chwareu yn hollol yn y cy weir. 
nod dechreuoi — yn yr áil, yn agor y ffordd drwy y, nod 
lleddfedig, i*r pedwarydd, neu gyweirnod newydd^ac yn 
y trydydd, dan y saib, yn terfynu yn y cyweirpod hyny ;— 
ond yn y pedwarydd, yr ydym yn dechreu trffn y seinian 
i ddynodi c yn gyweimod^ a thrwy ddefnyddiad y nat- 
uriol, yn dwyn cyfryngau yr wytbon i bertfayn i'r cy- 
weimod hwnw— ac yn y diwedd, yn teríÿnu yn yr un- 
rhyw. 

Rhagmyned i ormod meitbder gyda'r bennod hon^ 
cailF yr angreifiPtiau blaenorol wasanaethu i egluro y duU o 
adferyd i'r cyweirnod dechreuoI,yn mhob trawsgy weiriad; 
canys os dealla yr efiydydd y sylwadau a wnaed, yn 
nghyda'r angreifftiau a roddwyd,: bydd yn alluog i w 
gyflawni yn mhob amgylchiad ; canys ar yr un egwydd- 
or y mae gweithredurbob amser. 

Yn awr yr ydym wedi gosod ger bron yr efrydydd/ein 
golygiadau ar drawggy weiriant, yn nghyda'r dull o ad. 
feriad, mor eang a manwl ag y perthyna i gerddoriaetli 
arwest. Gallatem chwanegu trawsgyweiriadau wedi eu 
ffurfio ar y raddfìi orseiniol. Oná yr ydym yn ymattal, 
ar y golygiàd na byddent o wir foddioldeb; o ganlyniad 
i raddau yn ansynwyrgaU, yn neillduol roewn ile mor 
gyfyngedig ag yw y gramadeg hwn. a phan y mae gen- 
ymgymaint o bethau angenrheidiol i'w hegluro. Nid 
yw arferyd y cyfiryw drawsgy weiriadau yn pertbyn ond 
i feistriaid yn unig. » Ac yn wir, er i ni egluro y raddfa 
OTseiniol yn fanwl ac helaeth, (er mwyn eangu meddwl 
yr efrydydd, a gwneyd y gwaith mor gyflawn ag y dy- 
munesìd,) eto, pa mor belled y gellir ac y dylid ei dwyn i 
ymafeiiad mewn unrhyw gysylltiad, a adawaf i farn y 
cerddor synwyrbwyll. 



dbyGoogle 



92 "• PEHORIAETH 

Ond cyn terfynu, crybwyllwa yo mbellacb, nad yw 
dwyn i mewn y cyfnewidiadaa a eglurwyd uchod, yn holU 
ol ddigon mewn trawsgyweirio ; ond hefyd y dylid goftiìii 
am iawn drefh yn y beroriaeth a'r gynghanedd. Dylai y 
beroriaetb symud niewn Beinian hg a arweinia y trawsgyr 
weiríad yn esmwy tb a naturiol; gan ddwyn i mewn y 
prif gyfryngau a berthyn î'r dyweìrnod. • 

Befyd, pan fo yr erddygan yn cynwys mwy nag uti 
llais, rbajd trefnu y gynghanedd i gyduno yn y craw&gy- 
weiriad, beb un gwrthdarawiad, gan ddwyn i mewn yr 
hyn aydd yn neillduol ac hanfodol mewn cyngbanedd, i 
drawsgy weirio. f 

PEN. V. 

ACENIAMTH. 

WaTB Aeeniaetb, mewn cerddoriaeth» y meddylir, 
trefniad mesurol a rbeolaidd yr erddygan, yn ol deddf- 
au.mydraâth. 

Wrtìi draethu ar y rhan yma o gerddoriaeth, bydd yn 
angenrbeidiol i ni sylwi yn &ienaf, ùifydratth, neu gyf- 
ansoddiad baírddoniaetb emynawl {-^ac yn nglŷn 1 byn 
gyẁnsoddiad cerddoriaetfa ; a thrwy h^my, bydd yr un- 
deb naturiol sy rhyfigddynt yn ymddangos i laddau, ac 
yn agor y drws i ymcbwilìad peliacb yr efrydydd. 

* Sylwir ar hyn yn mbellach yn Rhan 4. 

f Eglurir hyn yn Rhan 3. 

ì Dealled yr annghyíárwydd mai nid amcan yr awdwr, 
yn y bennod ucbod, yw egluro r]ieolau barddoniaeth 
Gymreig, yn ddim pellach nag i amlygu i'r efrydydd 
cerddorol, natur pwysleisiaeth a mesur. 

Y mae prif fesurau barddoniaeth Gymreig (sef y mes- 
uron caeth, fel y gelwir bwy) yn sylfaenedì^ ar ddeddfau 
tragwabanol i'r mesnrau a arferir mewn cerddorìaeth 
eglwysig (sef emynau), parai yn unig ygelwir aroynt 
uchod. Er mae'n wir fod corfaniaeth drwg l'w feio yn ÿ 



dbyGoogle 



PEN. V ^ACENIAETH. 93 

Wrth ddaTDen baFddoniaeth, y mae yn naturiol i bawb 
roddi pwys ar rai sillau yn fwy nâ*u gilydd, fei y gwelir 
wrth y penniU canlynol, — 

mesaraucaetb, eto, nid byn y w y prif beth, eithr cy nghan- 
edd. Ond yn y mesurau rhydd (fel y geìwir hwy), y 
prif betb yw corfaniaeth a mesur, heb un golygìad ar 
gynghanedd. 

Gan fòd y fath undeb rbwng cerddoriaeth a barddon- 
iaeth, dylaì pob ceiddor lafurio i ddeall barddomaeth, yû 
neillduol os arocana fod yn gyfansoddwr, er mwyn blaen- 
lìymu ei deimladau awenyddiol. 

Drwç gan awdwr y gramadeg hwn nad allai gyfeirio 
yr efrydydd at ryw lyfr yn egluro y wybodaeth yn gyf- 
lawn. Os oes y fath yn bòd, y mae ef yn anwybodas o 
hono. Gwych fuasai gauddo ei hun gael cynorthwy y 
cyfryw, wrth ysgrifenu y bennod uchod. Y mae yn 
wybodus fod rheoiau barddòniaeth yn cael eu hegluro 
mewn amry w o lyfrau, ond eu bod yn cyfeirio yn benaf 
(a'r rhan fwyaf yn unig) at y mesurao caeth. Gwael na 
faasai rhyw fardd galloog wedi cymeryd y gorchwyl 
mewD Uaw, a gosod y sylfaen i lawr i ddechreu, drwy 
draethu ar natur a chyneddfau barddoniaeth — ac yna gor- 
uwchadeiladu yn rheoiaidd, drwy egluro y deddfau perth- 
ynol i bobmath o gyfansoddiad, o'r pennill mwyaf syinl, 
hyd at orchest y beirdd. Y goreu a welodd y.r awdwr 
hyd yn hyn, yw " Cyprinach Beiedo Ynys Prydain,'* 
gan y diweddar fardd enwog lolo Morgänwg ; ond rhaid 
addefei fod yn ddiffygiol o ran mater, — yn anniwylliedig 
o ran iaith,'^ac yn anatbrenaidd o ran tymher. 

Y mae rhyw benboethni eithafus yn y beirdd yn 
gyffi-edin, nai gwn yn iawn pa yw yr achos. Myn rhai 
nad oes neb yn fardd os nad all gyfansoddiyn y mesur- 
au caeth, fel pe bae barddoniaeth yn gytiwysedíg meẃn 
saìna mesur. Myn ereill, yn wahanol, gollfarnu y mesur- 
au hyny, fel pe bae barddoniaeth yn ymwithod à rhyw 
fesur oeülduol. Ond coied y naili blaid nad mesur sydd 
yn Fhoddi teilyngdod i farddoniaeth ; a chofied y bìaid 
aîall, yr hyn a ddywedodd P«dF Fardd, 

Nid oes fawa na dwys fesur, 
O un baich î awen bur. 



dbyGoogle 



94 "• PBRORIAETJÍ. 

Mae'i iachawáwriaeíhfel y m6r, ' 

Yn chwyddo hyth i'r lan ; 
Mae ynáái ddigon digon byth, 

I'r truwa. ac i'r gwan. 

[D. S. Y mae y llythyrenau Italaìdd yn dynodi y 
pwyslais.] 

Dymay dali y mae natur yn ei nodi allan fel yr unìg: 
fodd i ddarllen yn g^ywir. Ymddengys hyn yn mhellach 
peyr amcenid ei bwysleisio fcl hyn, — 

Maé'x \dnc)iawdvrviaeth fel y môr, 

Yn chwyddo byth iV lan ; 
Mae ynddi ddi^on di^OTt byth, 

rr tiuan ac i'r g^an. 

Byddai byn yn hynod o anbawdd 8 gwrthun. 

Yn awr, ymddibyna pwysleisiad barddonol, ar iawn 
drefniad y geiriau, yn ol eu pwysleisiad unigol a naturiol ; 
neu fel y gelwir gan ramadegwyr, euhaceniad. 

Gallwn ddospartha geiriau y Oymraeg, yn eù cysyUtiad 
à'r pwnc dan sylw, i bedwar math^ — sef, unaill, deusiU, 
trisill, pedwarsill ac uchod. 

Geiriau unsill ydynt o ddau fath, — sef 1 , hir, megys 
glàn, tân, &c., ac yn 2, byr, megys glàn, tàn. , 

Geiriau deusill ydynt o ddau fath, — sef 1, y rhai â^'r 
pwyslais ar y sill flaenaf, megys canu, dynoi, a'r cy- 
ffelyb. * Yn 2, y rhai sydd &'r pwyslais ar y siU olaf 
megys mwynAau, ymdroi. 

Geiriau trisiU ydynt o ddau fath, — sef 1, y rhai sydd 
â'r pwyslais ar y sill ganol, f megys erddyga.n, caniad- 

* I'r dosparth yma y perthyn hoU eiriau deusül y 
Oymraeg, oddieithr rhai eithriadau; canys rheol gy- 
ffredin yr iaith y w, bod y pwyslais (acan) yn dísgyn ar 
y siU gyntaf raewn geiriau deusili. 

f l'r dosparth yma hefyd y pcrthyn holl eirlau trisîll 



dbyGoogle 



PEN. V.-ACENIAETH. 95 

«u. Yd 2, y rhai sydd â'r pwyslaii ar y sìli ddiweddaf» 
meg'ys llawenAau , ymdde^ot. 

Geirian pedwarsill ac uchod a ellir en dosparthu jm 
ddau fath, — ^sef 1» y rhai sydd â'u pwyslais (prif, neu 
aillafog) ar y sill ddiweddaf ond un ; a'r pwyslais peir- 
jannol»* (neu adhwyslais,) bob yn eiisill ya ol i ddecfare y 
gair, megys érddy^anau, grâmade^au. Yn 2, y rhai 
tydd à'r pwyslais siUafog ar y siU ddiweddaf, a'r pwys- 
l%is peiriannol bob yn eilsill yn ol i ddechrey gair, megys 
ymg^ŷfiawnAâM. 

y Gymraeg, oddieithr rhai eithriadau ; canys rheoi gy- 
ffredin yr iaith yw, bod pwyslais y geiriau trisili yn 
disgyn ar y sill ganol. 

* Ond odid nad ymddengys yr epwadau pwyalaia 
8Ìllqfog, a phwyslaia peiriannol, yn ddyeithr i'r darllen- 
ydd, gan nas gwn i neb o'r awduron Cymreig eu defnyddio 
o'm blaen : g^n hyny caniatäer i mi roddi eglurhâd byr 
arnynt yma. 

Y mae yn amlwg i'r ieithydd ymchwìlgar, nad oes. ac 
nad all fod. ond un prif bwyslais ar unrfayw air yn ein 
hìaith, boed o'r hyd a fo, a hwnw, yn gyffredin, ar y siU 
ddiweddaf ond ua : hwn a alwaf yn brif bwysiais. A 
cbymeryd fod hyn yn brofadwy, gellir dangos yn hawdd 
beth yw y pwyslais peiriannol. Wrtb yngaou {pro- 
nounce) geiriau, y mae gweithrediad a gwrthweithrediad 
yn y peirianDau ymadrodd. I seÎLÌo siUaf bwysleisiol, 
rhaid i'r peiriannau hyn gael eu gosod mewn'fi^urf ben- 
odol, ac oddiwrth eu natur» cyn y gallont semio siUaf 
bwysleisiol arall, y mae yn rhaid iddynt adeonUl y ffUrf 
yr oeddynt ynddo o'r blaen, cyn iddynt seinio y gyfryw 
sillaf. Nid yw yr amser a gymerir i adenniU y ffurf 
ddechreuol bon, o angenrheidrwydd i gael ei goUi; ond 
gellir ei lanw i fyny à sillaf aniiLhwysIeisiol. I egluro 
hyn, defbyddiwn y geiriau un, dau, tri. Os seinir y 
geiriau unsill hyn yn araf a gwafaannodol, fe roddir i bob 
un bwysiaîf a saib. Ond os rhoddir y cysyiUiad a ì 
mewn yn Ile y laib, byddy ddwy linell, sef 



dbyGoogle 



96 II. PERORIAETH. 

Tiisfniad rheolaidd a pheoodol o'r geifiau hyn, yn o\ 
sefy llfa y pwysleìsiad, y w yr hyn a elwir yn fydraeth. 

Yn y geiriau unsUl, aid ÿw eu bod yn fyr neu yn hir , 
yn cyftiewid dim ar ea pwysleisiad barddonol. 

Yn y g^eiríau deusiH a thrisill, rhaid Tr pwyslais sill- 
afoy gyfateb i'r pwyslais barddonol. Ac yn y geiriau 
pedwarsiU Ac uchod, rhaìd i'r pwyslais siilafol a pheir- 
iannoì, gyfateb i*r pwyslais barddonol, yn ddiwahan- 
îaeth. , 

Yn ol fel yr unir y geiriau hyn â'u gîlydd, y bydd 
natur corfanau * Cerddoriaeth ; ac yn ol naturjy corfan. 
rbaid i*r pennill neu emyn fod. 

Y corfaoau a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin mewn 
cmynau ca aalmau, ydynt y rywiog, talgron, a chrych- 
ddlsgynedig-. 



Un, a dau, a thri, 
ac 

Ün, dau, tri, 

yn hollol yr un hyd yn eu perthynas â phwysleisiad a 
chynghanedd yr iaitb. 

Yn awr ar yr un egwyddor yr ydym yn gwahaniaethu 
y ddau bwyslais mewn ynganiad geiriau, megys er anr- 
raifftyn y gair erddyganau— fel hyn, êrddy^^awau ; y siUaf 
flaenaf â'r pwyslais peiriannol ; yr ail yn ddibwyg • y 
drydedd â'r pwyslais siUafog (acan) ; a'r olaf yn ddibwys. 
. Hyna yn fyr a weinydda (heb ymosod i ymresymu yn 
faith) iegluroy gwahaniaeth sy rhwng y pwyslais siíl- 
afog a*r peiriannol mewti geiriau : y blaenaf yn ymddi- 
bynu ar briod-dduU îaith, ond yr olaf ar natur y peiriaa- 
nau yinsdrodd. 

* Wrth gorfan y meddylir y rbaniad Ueiaf ar fiLu neu 
èeaniU, a bydd bob amser yn ddeusiU nea dii. Ey 
jangrraifit; y Unell, " Moe brodyr ini acth yn mlW « 
gorfanir fel hyn,— " Mae | brody» |Jni | aeUi yn | mteen." 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH. 



«7 



ADRAN I.— AM Y CORTAN RYWIOQ. 

Y coTfan rywîog a ffurfir o ddwy sill, y flaeoaf yn bwyt- 
leisiol, a'rolaf ynddibwys. Y mae un gair deusill o*r 
dospartl) cyntaf y n g^neyd corfan ry wiog o hono ei hun ; 
megys canu, di/no\. 

Mewn cerddoriaeth, geliir nodi y corfan yma fel hyn, 
I 



$ 



-+- 



m 



h 



1. Y mesur byraf a genir ar y corfan yma yw hwnw a 
ffuríìro bedwar corfan yn y linell ílaenaf, yn gynwysedig 
mewn saith sill ; a dau yn yr ail, yn gynwysedig mewn 
pedairsiJI; a'u canu feliy bob yn ail drwy y pennill, 
fel hyn,— 

AngeM ac eiríoíaeth Crist* 

Yw 'ngor/o/edd ; 
Hyn a ddwff i'm hen&ìá tri$t, 

Lawn dangwe/fedd : 
Collaì'r ddeddf ei damnìoì rym, 

Ar Gal/aria ; 
JDo/wyd llid cyfiawnáer llÿm, 
Haìeliw'm, 
Mewn cerddoriaeth, banir y mesur fel hyn,— 
t ! ! f f f 




Anff'eu ac eir-íoí-aeth Cirtíí, Fw'ngo^o/edd. 

Y líinellau ereill yr un modd. 

2. Yr ail fesür a genir ar y corfan yma, yw hwnw a 
ffurfir o bedwar corfan yn mhob Ilinell yn y penniU ; ac 
yn gynwysedig mewn saith siU : fel byn, — 

* Oall galr unsill yn nit^edd y fraich, gynwyi y oorfan ; «n4 
rhaid iddo f ael amMr deaiill. 



dbyGoogle 



OS 11. PERORIAETH. 

'Voes gff^lyh iddo e/, 
Ár y ddaeni, yn y n^; 
Trech ei aUa, trech ei rai, 
Na áytnderoeáá calon gas, 

Mewn cerddoriaeth, banir y meBur fel hyn,-» 



%J * Doea ^-^ffet^yh idd^o ef. 



í 



*Doe8 gy-^g/— yb 

f I 



f 



ö 



ff í > f, > : f > í 



E3 



^ls: 



H- 



Z3: 



I 



Är y ' dda'e-ai,' yn' y ' nef. 

Yr vn modd y rban olaf. 

Vn arol estynir y pennill i cbwe llinell : fel tiyn,*— 

Beth sydd tmi jfn y bydf 
GorthTymdera.u mawr o hyd; 
Oelyu ar ol ffelyn aydd 
Yn ìy nghlwyfo no* a dydd : 
ìáeddyg archoWedìg rai, 
Dere'nfuaa i'm hiachaii. 

Weithlau estynlr i wyth linell ; ond nid yw hyny ond 
dybliadypriffeMir. 

3. y trydydá mesur a gfenir ar y eorfan yma, yw fawnw 
» ffurfir Q bedwar corfhn yn y linell flaenaf yn gynwys- 
•iìg mewn wyth sill ; o ddau yn yr aîl a'r drydedd. yn 
f ynwy tedîg mewn tair sill bob un ; ac o dri yn yr olaf, 
yn gynwysedlg: mewn chwe tîU : fel hyn,— 

Z)elIro,/'enaid, ẁŵo'n lí/ÿdd, 
Codynaufr, 
Gyd2L*t wam', 
SeifûSí ganìBd newyáá. 

Mewn Cfrddoriaeth, banir y metur íSil byn,— 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIABtH. 
« I » I 



9d 



Z>e-ffro, /en-aid, ẁ-ffro'n «/-ydd, Cod y» 



-C > 



f > i\ 



y|-^llMMkvìlí^ 



awr, ^ryrf-a'r ipaifr, atin-SA ^fflw-iad neio-ydd. 
4. Y pedwarydd mesar a genir ar y corfan yma, yw 
hwnw a ffurfir o bedwar corfan yn y linell flaenaf, yn 
gynwysedig o wyth sill ; ac o bedwar corfan yn yr ail 
linell, yn jrynwysedig o saith sill ; ac i'w canu felly bob 
yn aîl trwy y pennill : fel hyn,— 

Marcho%, /esu, yn Uwyddia«/iui, 

Owisg dy gleddjf ar dy glun ; 
Ni$ gall cíaear dy wrthf^ll, 

Chwaith nag uf^mfator ei hun ; 
Jlfae dy tnw mor arcídercAog, 

Pob rhy w c/yn gilin draw, 
Mae rhyw arswyd tney*r greadf,0raeth • 

Pan y byddjch di ger Wtw, " 

Mewn cerddoriaeth, baniry mesur fel hyn,— 
II « f 



t/ AíarcA 



i 



5S 



23 



rj> ry ci'CitL. 



March'0%t /e>-BU, yn Uwydd-íönn-us, 

1 f ^ 




Owisgáy gledd-yf ar áy glun. 



* Lle bo llitbrlad bvrwy4d jrt Minltd y Uafarinid yn allaiid* 
wy. irwell yw n& thal^yriäd ; fel yn y f air creadlir«eth, ac oid 
cre'dtgaeth. Ond nid yw ynfheolaidd l*r eyfryw llthrlad fa«l ood 
- on»ill. 



dbyGoogle 



100 



lì. PERORIAETH. 



S Y pummed mesur a genÌT ar 7 corfan yma, ^-w hwaw 
a ffurfir o*r mesur blacnorol, trwy chwanegu tair llinell 
athannery pennill ; y ddwy ílaenaf wedi eu ffurfio o 
ddau gorfan bob un, ac yn gyuwysedig mewn tair sill 
bob un ; a'r ddiweddaf o bedwar corfan, yn gynwysedig 
mewn saith &ili : fel hyn,— 

^rglwydd, anfon dy leferydd 

Heddyw yn ei rwysg a'i rym ; 
Dangosfod dy lais yn ffryf Sich 

iVfls gall dyn wrths^yll ddim : 
Cerdd yn mlaen, 
Nefo\ dàn, 

Cymmex ymd^feddìdjnt glàn, 
Mewn cerddoriaeth, banir y rhan fiaenaf o'r pennill yr 

un modd a'r penniil blaenorol ; ond y rhan olaf fei hyn, — 
t f f I 




Cerdd yn mlaen, 



f 



lVe/-ol 



C/ Cy-mì 



í 



s 



lac 



iTli X 



4- 



Cy-mer y — ma fedd-ÌBLnt glan 
6. Y chweched (a'r diweddaf) mesur a genir ar y corfiui 
yma, yw hwnw a ffurfir yr un modd a'r un blaençrol» 
trwy chwanegu dwy lineìl at hanner y pedwarydd mes- 
ur ; y linell flaenaf wedi ei ffurfio o ddau gorfan', yn gy- 
nwysedig mewn pedair sìU ; a*r Uali o badwar corfan, ya 
fynwysedig o saitb sill: fel hyn,— 

Dal fy llygtLÚ, dul heb wyro, 

Dal ef ar d'addetrid wir, 
Dalfj nhroed heb^ynyg y^og 

-4//an o dy gyfniih bur ; 
Boed Morch'mi/nion 
/mFn ^sur oe yn hêdâ. 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH. 



101 



Mewn cerddoriaeth, banir y rhan olaf o hwn eto fel 
hyn,— 

I I « » I r 




Boed á* 01' ch'myn-ìon Imì'n ffy-sur ac ya hedd» 

ADRAN II. — CORFAN TALGRWN. 

Corfan talgrwn a ffurfir o ddwy sill, y flaenaf yn ddi- 
bwys, a'r llall yn bwysleisiol ; megys jmdroi. Y roae 
gair deasiU o*r ail ry w yn gwneyd un corfan talgrwn. 

Mewn cerddoriaeth gellir nodi y corfan yma fel hyn, — 



t 



E 



=CJf 



Ym — droi. 

1. Y mesnr byraf a genir ar y corfan yma yw hwnw a 
ffurfir o dri corfan, yn y linell flaenaf, yr aii, a*r bedwar- 
ydd, ac yn gynwysedig mewn chwe siU bob un ; a'r dry- 
dedd o bedwar corfan, yn gynwysedig mewn wy th sill : 
fel hyn, — 

Ti /esu Frenm nef, 

F* anu;^/yd a fy Nuw ; 
Yn eithaîpell o dỳ fy mad, 
Mewn a9»ial wlad 'rwy'n hyw* 

Mewn cerddoriaetli, banir y mesur fel hyn, — 



$ 



Ti 



■ <\ TT-nr <y < 



p 



/(S-SU 

1 



i^emn 
I 



351 






:rs 



ZXZ5 



-M^ 



331 



F'an-*vy^^yd a fy Nuwi 



dbyGoogle 



II. PERORIAETH 




Mewn an-ial wlad 'rwy'n byw. 



Yn aml dyblir y meaur hwn fel hyn,— 
Daetb bort 'iocíar mán, 

Ar dàn i folì Duw ; 
Yn awr mae'r haul â'r hyfryá ktn, 

Ar rai o'r werìn wiw; 
Fe d^íaeM y Juhìli, 

On'd &ra/ yw*n 6ri a'n braintf 
Cawn/yned adref, ar fyr dro, 
I f einio gyda,*T saint. 

2. Yr ail fesur a genir ar y corfan yma, yw hwnw a 
ffiirfir o dri corfan yn y lineil flaenaf, yn gynwysedig 
mewn chwe siU ; yr ail o dri corfan, yn gynwyiedig 
mewn saith sili; y drydedd o bedwar corfan, yn gynwys- 
edig mewn wyth sill; a'r bedwaredd yr un fath a'r ail : 
fel hyn,— 

AberthtLìà Duw i gyd, 

Yw yahryá pur àryWiedìg i ♦ 
Ac ni ddiys^yri, O Dduw lon, 
Y ffalon gystnádiedìg. 

Mewn cerddoriaeth, banir y mêsur fel hyn, — 
I I I 



î 



» 



■öh 



-h 



A — òer^au Duw i 



mi 



gyd. 



< • Kid 'yw y ■III derfynol ig yn hanfodol i rfdyr y lioell i ^né 
éygir bi I mewn trwy ryddië tmrddoMl. FeUy y gwoa y Satftofl 
yn amU Er «iyralfft trallebwn y ilnell yanlywil, Our hêarii »• 
iongêr ianguith. 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH. 103 

9 



C/ Yw ysbnrd pur dryll — ied — ifl:. 



p 



yS'hrjá pur dryll — ied — ig. 
I I 1 I 



^^ 



0( C3I 



-Oh 



^t^ 



Ac 



P 



m' ddiy» — tyr — i, 
V I 



O, Ddaw lon, 

ì 



Z3=: 



^St^ 



CM O l 



S 



Y gal-on py« tudd— ied — ig. 
8. Y trydydd mesur a genír ar y corfan yma, y w bwnw 
affurfir o bedwar corfao yn y linell flaenaf a'r drydedd, 
yn gynwysedig mewn wyth sill bob un ; ac n dri corfan 
yn yr ail a'r bcdwaredd, yn gynwysedig mewn chwe sill 
bobun: felhyn,— 

'Rwy'n morio tua cÄartre'm Ner, 
Rbwng lonau maüh 'rwy'n byw, 
Yn ddyn heb ne^es tan y aer, 
Ond mofyn am ei Dduw. 

Mewn cerddoriaetb banir y mesur fel hyn,^ 

« f I t 




Rbwng ton-au moi^'rwy'n hyìo. 

Yi im modd yr banncf olaf. 

4. T pedwaryd^ niMur a geiiir wt y <iorfan yma, yw 
ìiwiiw a ffarfir o bedwar corfon yn y linell flaenaf a'r 
drydedd, yn gyniryiedlg mewn wytb ú\\ bob u« ; «c o 



dbyGoogle 



104 



II. PERORIAETH. 



dri corfan yn yr ail a*r olaf, yn gynwygedig mewB Baith 
till bob un : fel hyn, — 

Clod/oraf >î fy ^rglwydd lon 
O'm ealfíin ac yn hoU^ffìi 
Ei rj^/^eddodau rhö'f ar led, 
Ac maé'n ddylcd eu cawmawl. 

Mewn cerddoriaeth banir y meaur fel hyn, — 

I • f I 




"^ J ^l 



hüllrM. .y 



O'm caí-on çtc .yp 
\t un BioddVr hanner olaf. 
5. Y pumraed mesura genir" ar y corfan yma, ytr 
fawnw a ífurfìr o bedwar corfan yn n^hob liinell ; ac yn 
Ij gynjyysedig' mewn wyth sill bob un : fel byij, — ^ x -^ 

l! k Mae moroedd a mynyẃîoedd maith, ' ' * 
Yn íemio wacs mewn e^rlur taííÄ, 
A*r holl grearfariaid ó bob rhyWy 

. Yn dweyd lâai rA^fedd iawn y w Duw* ... 

'à ' ■ • ■ ■ . .. 

fMewn cefddoriaeth bílnir y mesur fel hyn,-^ • • -, 



i 



± 



~M 



Ol O l' 



Mae mor-oedd a myn-^c^-oedd maiih, 
» ' • • f 




Yn ^em-io maesi mewn e^r-lur iaith 
Yr un modd hefyd y rhan ddiweddaf. 



yGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH. 



106 



6 Y chweched mesür a genir ar y corfan yma, yw 
hwnw a flfuTfir o bedwar corfan yn y ddwy linell flaenaf, 
yn gynwy sedig mewn wyth sill bob un ; o dri corfan yn 
y drydedd, yn gynwysedig mewn chwe siU ; -y bedwar- 
edd a*r buramed yr un fath a'r gyntaf a'r aìl ; a*r olaf yr 
un fath a*r drydedd : fel hyn, — 

Opwy yw hon sy'n rf'od yn Äy, 
Yn lew i'r làn fel rhwng dau /«, 

O'r rfyw>ll AiphÌAÌàA wlad, 
Gan roddì pwys ei Äcnaid pur 
Ar /esu gwiw'r Mesíia gwÌTf 

Ei Ffrind a'i Phryn^r rhad. 

Mewn cerddoriaeth, banir y raesur fel hyn,— 

í » f • 



f 



C* — O p ^Q| C> --Q-Op 0> Oj ■ ŵl 



p 



pwy y w hon sy'n 4^iîd yn hy, 
9 I I r 



I 



ì^^ 



nmm 



Q 0> 



Yn lew i'r lan, fel rhwng dau lu, 



$ 



I 



» ^ 



• 



s 



f^in^irn 



O'r dy-wyil -4tpÄí'aidd wlad. 
Yr un modd yn y rhan ddiweddaf. 
7. Y seithfed mesur a genir ar y corfan yma, yw hwnw 
a iFurfir odri corfan yn y linell íiaenaf a'r ail, yn gynwys- 
edig mewn chwe sill.bob un; y drydedd o ddau gorfan 
yn gynwysedig mewn pedwar siU ; y bedwaredd, y bum- 
med, a'r chweched yr un fath a'r gyntaf a'r ail; a'r olaf 
yr un fath a'r drydedd: fel hyn, — 
s 



dbyGoogle 



J06 



II. PERORIAETH. 



' ìachawdwr dynoiryw, 
Tydi yn «nig yi0 
Fy Afu^aìì da ; 
Mae angtn't groes yo Uawn 
O bob rhìnweddo\ ddawn, 
Ajff'rwythsLìì me/us iawn, 
Rbat a*m hiachâ. 
Mewn cerddoriaeth, baniry mesurfel hyn, — 
I 1 I 




t' Fy Mu-gail 

Banir y rhan ddiweddaf yr un modd. 
8. Yr wylhfed mesur a genir ar y corfan yrna, yw 
hwnw a ffurfir o dri corfan yn y linell iiaenaf, yn gy- 
nwysedig raewn chwe sili ; o ddau gorfan yn yr ail linell, 
yn gynwysedig roewn pedwar sill ; y drydedd yr un fath 
a'r gyntaf ; y bedwaredd yr un fath a*r ail ; y bummed, 
y cbweched, a'rseithfed yr unfath a'r gyntaf a*rdrydedd, 
a- r olaf yr un fath a''r ail a'r bedwaredd : fel hyn, — 
Nis galloáá angeu du 

Ddal lesu'ngaeth 
Ddim hwy nâ*r trydyáá dydd, 

Yn rhydd fe ddaeth : 
Ni ddelìr un oM blantf 

Er myn'd ì baût y bedd, 
^ e' u gwelÌT ger ei fron 
Yn llon eu gwedd. 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH. 
Mewn c€rddoriaetb, banti y mesur fel byn, — 



107 



r - i n zrirri7~M-^ 



^ 




Nis ' ffoll'Oáà ang.tu dà, 

T T 



T-^-T 



t 



-rrr 



^ 



J>dal /e*-íu*n çaetà 



I 



rf ■ r 



1 >.-C> ZLJklL 



JK í >■ í.] 



33: 



i7! íu 



î)dim Äioynâ'r tryd-yáà dydd, 
f î 



i 



:25ì; 



10: 



Hn rhydd y daeth, 

9. Y nawfed mesur a genir ar y corf^n yma, yw hwnw 
a ffurfir o dri corfan yjo y ddwy linell flaenaf, yn gynwys- 
edlg mewn chwe sill bob un ; o bedwar corfan ^n y dry- 
dedd, yn gynwysedig mewn wytb sill ; o ddau gorfan yn 
y bedwaredd, yn gynwysedig mewn pedwar siU ; y bum- 
raed a'r chwecbed yr un fath a'r gyntaf a'r ail ; y seithfed 
yr un fatb a'r drydedd, a*r wythfed yr un fath a'r bed- 
waredd: felhyn, — 

Amfod fy /esu'n/yu», 

Byw hefyáfydd ei saint; 
£r gortoá godde£poen a hriw, 

Mawr yw /eu braint : 
Bydd meluB lanio draw, 

'Nol bod o don ì don ; 
Ac mi To'f^arwel maes o law 

J'r ddae9X hon. 



dbyGoogle 



108 II. PERORIAETH. 

Mcwn cerddoriaetb, banir y mesui fel hyn,- 




Mawr yw eu braint, 
Yr nu modd hefyd y rhan olaf o'i penniU. 
10. Y degfed mesur a genir ar y corfan yma, yw hwnw a 
ffurfir o dri corfan ya y ddwy linell flaenaf, yn gynwy sedlg 
mewnchwe sillbob un ; o ddau gorfan yn y drydedd, yn 
gynwysedig mewn pedwar sill ; y bedwaredd yr un fath 
a'r ddwy flaenaf ; o bedwar corfan yn y bummed a'r 
seithfed, yn gynwysedig mewn wyth sUl bob un ; o drî 
corfan yn y seithfed, yn gynwysedîg mewn saith fâìì; a'r 
ddiweddaf yr un fath a*r flaenaf : fel hyn,— 
Fe dderîyáá dwyn y groes, 

Yn làn, a phóh rhy w loes ; 
Cawn dííaw'r hifd', 

h^t adfyá, her yw'r oes : 
Bydd iS'eton tDŷch mewn sirìoi wawrj 
líol codí ö'r Hwch tLgadaw'i llawr, 
Ar dtfy^glaer wedd ei P^tod, 
Yn OTOÄ'r DuwdiOá mawr. 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH, 



109 



dbyGoogle 



110 



II. PEIIORIAETH. 



11. Yr unfed niesur ar ddeg a genir ar y corfan ynia, 
y w hwnw a ffurfir o dri corfan yn mtiob Uinell, y gyntaf 
yn gynwysedig mewn saith siU, a*r ail mewn chwech ; ac 
felly bob yn ail linell hyd ddiwedd y pennìll : fel byu,— 

O /acAawdM;rÌaeth gadàm, 

O tflcAawdwriaeth glir! 
Fu dyfaìs o'i ẁyff'elyh ^ %^ 

'Erioed nrfôr na thir : "" • ' ; 

Fe roíW ei/ywyd íroíom, 

Beth all ef ballu mwy f 
Mae myrdd o drug?Lxedd9ía 

I>)/es\xt yn ei p/wy*. 



Mewn ceiddoriaetU, banir y mesur f«l hyn,— 
f » • 



rN 



znr. 



^ cipiIDpTTj' 



X X-< X 



I 



cacA-awd — «;r-iaetii ^a<i.arn» 
\ f ^ 



b 



S3 



-H 



33: 



=CfZ 



m 



-JTT- 



ih 



C/ O ŵcÄ-awd — wr — iseth 

Yr un modd hefyd drwy y penniU. 



glir. 



12. Y deuddegfed mesar a genir ar y corfan yma, ÿw 
hwnw a ffurfir o bedwar corfan yn y tafr llinell taénaf, 
yn gynwysedig o wyth siU bob un; a dri eorfaii yn y 
bedwaredd, yn gynwyaedig o chwe §111; y bommeÂ, ý 
chwechedy y seithfed, yr un iath a'r tair flaenaf ; a'r olaf 
y r iin /ath a'r bedwaredd ; fel hyni, — 

Nid yw y ddae&rfawr ì gyd 
Ddim tet/wng o fy serch a'm bryd, 
Nac tinrhyw wrthAàryẁ yn y hyd; 
'Rwy'n coru ^'u^ríAddrych mwy : 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH. 1 1 1 

Nid llai y sawl wy'n garii yw, 
Nft jDÄerffaith ddyn a pÄerffaith Dduw, 
Dyoddf/odd trosoîfarwo\friw, 
O I loeríŵfawrocaf glwy* ! 
Mewn cerddoriaeth, banir y mesur fel hyn, — 




Nid yw y ddae-Bi fawr i gyd, 
î î í 1 



I I I H 




Ddim íeî7-wng 
î 



fy íercÄ a'm hryd, 
) I I 



i 



s 



Nac «Ti-rhyw türíÄ-ddrych j^n y hyd; 
• t ? t 



Tìn Tf^] ' ì l ^ 



'Rwy'n car— u ^M;ríÄ- ddrych mwy. 

Y rhan ddiweddaf i*w fanu yr un modd. 

13. Y mesur diweddaf a g:enir ar y corfan yma, yw 
hwnw a ffurfir o bedwar corfan yn y fraich flaenaf, yn 
gynwysedig mewn wyth sill ; o dri corfan yn yr ail, yn 
gynwygedig mewnchwe sill ; y drydedd yr un fath a'r 
gyntaf ; y bedwaredd yr un fath a*r ail ; y bummed, ý 
chweched, a*r seithfed, yr un fath a'r flaenaf; a*r olaf 
yr «n fath a'r ail: fel hyn, — 

Mae'n llon*d y nç/bedd, Uon^d y byd, 

Llon'd «#em hefyá yw; 
Llon'd ^ragwyddo/deb maith ei hun, 
Diẁrfyn ydy^ Duw : 



dbyGoogle 



112 n PERORIAETH. 

Mae*n llon*d y gwag\e yn àáìgoll, 
Mae oll yn oU a'i a^/u*n un, 

An/cídrol annher/ynol Fôd, 
A4 hanîoá ynddoM Aun. 

Mewn cerddoriaeth, banir y mesur fel hyn, — 

I t t I 




Mae*n llon'd y nef-oeàá, Uon'd y ôyd, 
t I I 



i/ Llon'd t/jŷ'-em A^-yd yMr. 



Llon'd t(^-em A^-yd' 
Y rhan arall hefyd yr un fel. 

ADRAN III. — COaFAN CRYCH DDISGYNHDIG. 

Corfan crych ddisgynedig a ffurfir o datr sill, y flaenaf 
yn bwysleisiol, a'r ddwy arall yn ddibwys ; megys 
GweríÄfawr yw. 
Nis gellir cael y corfan yma ar un gair unigol yn eÌD 
hiaith ; ond dygir o i mewn mewn cyfansoddiad. 

1. Y mesurblaenaf a genir ar y corfan yma, yw hwnw 
a ffurfir o ddau gorfan yn y ddwy linell flaenaf,yn gynwys- 
edig o bum sill bob un ; o dri corfan yn y drydedd fraich, 
yn gynwysedig mewn wyth sîll; y bedwaredd a'r buromed, 
yr un fath a'r gyntaf a'r ail ; a'r olaf, yr un fath a'r dryd- 
edd : fel hyn,— 

Ar Galf&rì fryn, 
Agorwyd cyn hyn 

'Ry^rjffynnon anfeidroì ei rAtn : 
Hi hoUoì lanAa 
Aílenáiá Siphla^ 
Hi gàn& yr i^Miop yn wyn. 



/Google 



PEN. V.— ACENIAETH. 
î f 



113 



^^ 



3 - r^ 



•^"O 



iSfc 



Ar 



6al—ta — ri /Hy». 



Ag- 



i 



nn->i oi o apg 



< >i, (\.< 



m 



or-ẅ-jrd cyn kyn 

f T 



Ryw ^n-non an- 



i 



gsT c)> o».: m 



E 



:ì 



-H- 



ji feidr'OÌ . eì rhin. ' ' 

Yr un modd hefyd yr hanner aralì o'r pennill. ». 

2. Yr ail fesur a genir ar y corfan yma, yw hwnw a 
ffurfir o ddau gorfan yn y ddwy linell flaenaf, yn gy- 
nwysedig mewn pum siH bob an ; ac o bedwtir corfan yn 
y lineU olaf, yn gynwysedig mewn unarddeg o aiUau : 
fel hyn,— 

Trwy'r byd j boíon 
Am bwrca.» ei boen, 
A cÄawed pob teuìn mal fíiTwng yw'r Otn. 

DybUr y mesur hefyd fel h} n, — 

Y cysur i gyd, 

8y*n //anw fy mryd, 

Fod ^'enyf drysorau uwch ^i^'^bod y hyd; 

Ac er bod hwy 'nghudd^ 

Nas gwel hwy onájffydd, 

Caf eg\m áà.2Agudd\dA o Äonynt rhyw Hdydd, 

Mewn cerddoriaeth, banir y mesut fel hyn, — 
f I 



â 



-^-"-n; 



^S 



njü 



=C5f 



ra 



-h 



Trwy'r byd y bo son 



Am. 



dbyGoogle 



II. PERORIAETH. 

t 



7TO Oi =g: 



TJ^~TT-nnni 



òu^r-cas ei boen, 
f f 



A cAan-ed pob 
I 



r> rk ol.-^ > n> 



^í 



E 



iy teuAti mai íeii-wng: yw'r Oen. 

Yr un modd hefyd yr hanner arall. 

3. Y trydydd mesur a genir ar y corfan yma yw hwnw 
a ffürfir o ddaugorfan yn y tair Uinell flaenaf, yn gynwys- 
cdig^ mewn pum sill bob un ; ac o bedwar corfkn yn y 
linell olaf, yn gynwysedig mewn unarddeg o sUlau: fel 

liyn,— 

Fy /esu gaiff byth 
Y c/o£Î yn ááìlyth, 
Trwy'r ddaeSLT a*r n^: 
Fe roes ei hun trosof, fy mywjá y w Ef .• 
Mewn cerddoriaeth, banir y mesur fel hyn, — 



rì m f^\ =r> C^ < 



233 



_Ci 



Fy /c— su 
I I 



byth 



^> /\ ^\ -TTT- -ir-T^ ^y ^ v ^S 



cíod yn ddì — lyth, 
T T 



Trwy*r drfac-ar a'r 
f 



jSÜ 



c^> C^ Oi 



> f^ <"> "n^ 



rx 



.1 



Fe rocí ei hun íro«-of, fy 
1 



1 



O nj vv 



i 



myw-yd yw 



Digitized by VjOOQIC 



PEN. V.— ACENIAETH. 



115 



4. Y pedwarydd mesur a genir ar y corfan yma yw 
bwnw a ffurfir o dri corfan yn mhob Uinell, yn gynwyi-^ 
€áìg mewn wyth sill bob un : fel hyn,— 

A dri^o'n nghymdefíAas y Tad^ 

£i aden yn ^auad a'i cudd; 
Caiff wc/ed trwy'r aberth a'i ras, 

Ddirgre/wch ei deymns bob dydd : 
Dywedàí—Fy nocUfa yw'm Ner, 

A'm íyner Warcciwr yw'r lon; 
Ac ynááo gobeithÌBf heb baidf 

Am dano fy enaid a son, 

Mewn cerddoriaeth, banir y roesur fel hyn,— 
t I 




yr> Oi =g> <"'>| < Ỳ ^^^ 



ätîíZCí 



A dn'5'-o'n nghym-deîíA-ai y Tadt 

1 1 ♦ 



ü 



"^^"T^ M ^ V V^^^ 



acf-en yn ^ati-ad a'i cudd» 

Yr un modd y llìnellau ereill. 

S. Y pummed mesur a genir ar y corfan yma yw hwnw 
a ffurfir o dri corfan yn mhob ninell, y flaenaî yn gy- 
nwysedigmewn naw sill, a'rail mewn wyth; ac felly 
^ob-yn ail byd ddiwedd y penniU: fel hyn,— - 

Y JJew o Iwyth ^«da orc\\fyffoáà, 

Pa elyn all sefyW o'ìjlaen f 
Mae ŵeion yn íetíAio tuag adreff 

Mewn cerbyd dycArynlÌyd o dàn : 
Bydd mtfoedd o saint^ ac angetion, 

Yn dorf ogonedcfus yn nghydf 
Yn canu rbyw anthem dra^ye^ol 

Go^oniant i Ärynwry byd. 



dbyGoogle 



116 



II. PERORIAETH. 



Mewn cetddoriaetb, baDÌi y metur fel byn, — 
rt » r , 



i 3 — r 



±: 



Llewoìwyih Ju^d& orch-/y^-odd, 
T f 



=CE 



TTT 



" ' *'' ' ' * ' -odd, 

m 



m 



^ w> r 



1 



t/ Pa el'-yn all íe/-yll o'i' ŵe/iŶ 

Yr un modd hefyd y llinellau ereill. 

6. Y chweched mesur a genir ar y corfan yma yw 
hwnw a ffurfir o bedwar corfan yn nihob llinell, yn gy- 
nwygedig mewn unarddeg o siUau bob un : fel hyn,— 

Yr a/on a lifoáá rhwng nefòeáá a llawr, 
Yw sai( fy lìgotfoleáá a' nghysm yn awr ; 
Arfynydá Cal/aria y tarddoáá yr àedd, 
A* Mhrioá sy*n cadw agoriad y bedd. 

Mewn cerddoriaeth, banir y mesur fel hyn, — 
1 II 




G\- - | | Oj ' - Ö^ Q Or -' cn O Q - 



$ 



Yr a/ — on a íi/— odd rhwng nef-oedd a 
f f I 



-ö^ 



P 



llawr, 

r 



^ 



^ 



Yw f aí7 fy ngor— /o^— «dd a 

f 



i 



5 



Q Q 



i 



E 



*nghy8AU yn öK>r. 
Yr un modd héfyd y rhan olaf. 



yGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH. 117 

7, Y seithfed (a'r diweddaf) mesur a genir ar y corfan 
yma, y w hwnw a ffurfir o bedwar corfan yn'mhob Uinell, 
yn gynwysedig mewn deuddeg siil bob un : fel hyn, — 

Llais Äyfryd rhad ras sydd yn gwaeddì, Dian^fa; 
Yn nffhlwyfsLu Mab Duw, idd yr euog mae nocWfa: 
Fe recîodd ei waed ef yn^yŵau iachMíol, 
I olçhi af/eradid a phechoá yn holloì : 
Ha.ìeliwì^ i'r Oen ! a bwrca^ odd ein pardwn, 
^Noi croesi-T ìorddonen didLchefn ni a'i moíwn. 

Meẃn cerddoriaeth, banir y mesur fel hyn,— 
% % • 



I 



âzí!: 



•op o i 0[ o| -o^oi 

rhad ra* sydd yn gwaedd'ì 



Llais %-fryd rhad ra« sydd yn ^toae(2(2-ì Di 



p 



O Oi 



O » Q > 0| Q| 



3 



p 



aw^r- fa, Yn nghlwyf-m Mab Z)mm; idd yr 



II 



-Ot 



o o> 



eu-og mae nodd'fa.. 

Y gweddill hefyd yr un modd. 

Yn awr yr ydym wedi gosod ger bron yr efrydydd, 
iuaws o bennillion er egluronatur corfanau barddonîaeth, 
ac oddiwrth hyny natur banau cerddoriaeth. Ond na 
'thybied ef fod y pennillion hyn yn cynwys yr oU a gan- 
wyd, neu a ellir ganu, ar y gwahanol gorfanau ; eto, os 
dalia yn fanwl ar y sylwadau a wnaed ar eirìau yr iaith, 
fcc, ac yn ngwyneb hyny ddadgylymu y corfanau yn y 
gwahanol fesurau, ymddengys fod yr hyn a roddwyd yn 
ddigon er dwyn yr efrydydd yn alluog yn y pwnc. 

Oddiwrth yr eglurhâd a roddwyd, ar adranau bardd- 
u 



dbyGoogle 



118 II. PERORIAETH. 

onifteth a cberddoiiftetb» gellir cagglu yn naturiol y 
sylwadau canlynol :— 

1. Nid oes ond dau fydyr yn bod, hyny y w dau fath o 
ftsurau barth natur symudiad barddoniaeth, sef mydyr 
cyuSFredin, a mydyr triphlyg, 

Rhaid i bob corfan cyflawn mewn barddoniaeth yn y 
mydyr cyfiredin, gynwys dwy sUl ; ac i bob corfan cyf- 
lawn yn y mydyr triphlyg, gynwys tair sill. 

Pob cyfansoddiad a genir ar y corfan rywiog a thal- 
gron, a berthyn i'r mydyr cyfiredin : a phob cyfansodd- 
iad ai^eDÌr ar y corfan crychddisgynedigj a berthyn i'r 
mydyr triphlyg. 

Pob pennillo'r mydyr cyffrediny cyfansoddir erddy- 
gan ato, rbaid i'r gyfiryw erddygan fod yi> yr amser 
cyffredÌD, fel y dangoswyd yn yr angreiffliau ar y corfiui 
rywiog a thalgron : a phob penniU o'r mydyr triphlyg 
y cyCansoddir erddygan ato, rhaid i'r erddygan fod yn yr 
amser triphlyg, fel y dangoswyd ya yr angreifitîau ar y 
eorfan crych ddisgynedig. 

Nid yw yn hanfodol angenrheidiol fod pob corfan yn 

y ddau fydyr yn cynwys eu nifer penodol o sillau, ond 

gellir Uanw yr amser & goseb : fel hyn, — 

Mydyr cyjgfredin, 

f* Mae I brod-yr | ini | aeth yn | mlaen p« i 

Mydyr triphlyg. 

p (• Mi I wnfodfy | Mhryn-wr yn( fyw (• |- | 

Yr un modd hefyá mewn cerddoriaeth, nid yw yn holl-^ 
ol attgenrheidioL i bob baa gynwys y Bodau perthynol 
i'r amser, ondgellir eyflawBÎ y difiyg drwy orpbwysioB : 
fel hyn,— 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH. 

Amser cyjffredin 



119 




Neu, gall corfanyn y myd^î cyffredin gael ei gynwys 
.mewn un sül ; ond bod i'r siU hyny gael cymaint o am- 
ser a dwy sill: fel hyn, — 

p Mae'r | ffynnon | heb ei | chau \ 
A gall ban yn yr amser cyffredin mewn cerddoriaetb, 
gael ei gynwys mewn un nod, ond bod Tr nod hwnw 
gael amser cyflawn y ban : fel hyn,— 



i 



r-^ 



I 



o. o. 



QO > 



-O 



OOlO 



Hefyd, gall corfan yn y mydyr triphlyg gael ei gynwy s 
mewn dwy sill, neu un, ond bod i'r cyfryw gael cymaint 
o aííaser a thair sill : fel hyo, — 

|- f- Trwy'i I byd y bo ( 5on p | 

neu 
p» |- Trwy'r | byd y bo | íon | 



Digitized by VjOOQIC 



120 



II. PERORIAETH. 



A gall ban o'r amser tripfalyjf raewn cerddoriaeth gael 
ei gynwys mewn dau nod neu un, ond bod i'r cyfryw 
gael amser cyflawn y ban : fel hyn, — 

laf. 



â-^"77rzL> <^ c> 



p 



2il. 



o c>,. 



i 



rl ■ f > ií^> <"> r> 



î 



irs 



1 



Gan fod pob ban yn cynwys rhanau amrytal, gellir 
trefni y rhai hyn mewn dulliau gwahanol, fel bo yr 
achlysur, neu athrylith y eyfansoddwr, yn tueddu. 

Rhoddwn y rhai canlynol yn angraifft. 

Amser cyjffredin. 



í 



W 



rx23: 



0| t» 



^^ 



r'> p *|I r^« *jZ M (>z: M *| 



$ 



1 



■^ r> *} fm m *}--> *i m^ ■*■] p. 



A 


Amser triphlygm 








V «l 








1 


Ä '•' ^^ • 


r'i r-ì: 


o 


< ì 


f 1 


í"> « 


c-h r^ 


M 


ffn ^ 


1 










1 




W 2! 


1 1- 










1 1 


-J 



Digitized by VjOOQIC 



PEN. V.— ACENIAETH. 




Pa fodd bynag y Irefnir y rhanau er íTuTfio y ban, 
rhaîd iddynt (yn nghyda*r seibiau) gyfateb i ddau adfan- 
îg" yn yr amser cyffiredin, ac i dri yn yr amser triphlyg. 

Perthyna y sylwadau hyn yn unig i*r mesur yn ei sef- 
yllfa syml ac unigol ; y dull a'r íFurf naturiol.* 

Bellach bydd yn angenrheîdiol i ni egluro ychydig ar 
y cyfryw yn ei ffurf cyfansawdd. 

Wrth ffurf cyfansawdd y-meddylir, canu mwy nag un 
corfan barddonol mewn nn ban cerddorol ; yr hyn a 
wpeir drwy ddefnyddio nodau Uai o ran eu byd, nà'r 
nodau a berthyn yn naturiol i'r ban : fel hyn— 

Amser Cyffrediné 

SymL Cyfansawdd. 



p 



S 



23: 



^ 



An^er TripMyg. 
Syml. Cyfansawdd. 



-a— TT 



:2i 



X\X ì 



m 



mi 



I 



* Hyderwn fod yr efrydTdd yn deall erbyn liyn, mai dall natar- 
ìal ac anlongyrchol yr amser cyffredin, yvr dau nodyn nea daraw- 
iod yn y ban : er i ni yn y rhan flaenaf o'r gwaith hwn ffanlyn 
awduron cerddorol (ar y dyblaeth y byddai hyny yn fwy rhwydd 
i*r canwr cyffredln, ac na byddai yn arwain i un gwall penodoi), 
anodipedwar tarawiad, yrhynmewn gwirionedd sydd gyfan- 
sawdd. 



dbyGoogle 



122 



II. PERORIAETH. 



Ond cadw mewn cof yr eglurhàd a roddwyd ar gorfan 
a ban yn eu sefyllfa unìgol, hawdd. ydy w deall natur y 
ban yn ei ffurf gyfansawdd ; canys nid yw yr olaf ond 
mynychiad y blaenaf, yn yr un faint o amser. Er mwyn 
gwneyd hyn mor amlwg ag y gailwn, defnyddiwn yr 
angreifftiau canlynol i'w egluro. 

Yn yr amser cyffiredin dangoswyd fod corfan barddon- 
ol yn gynwysedfg mewn dwy sill, a hyny yn cyfateb i 
fan mewn cerddoriaeth : fcily y linell ganlynol a uodir 
fel hyn,— 

ilrglwydd, | onfon \ dy lef- | erydd [ 

Yn o1 y diiU unigol a naturiol o gorfanu y linell, ni a 
welwn y dylid ei chanu mewn pedwar ban cerddorol : 
fel hyn,— 



í 



T C\ i\ 



1. an-fon dy lef-cr-ydd." 



E 



^r-glwydd, a»-fon dy lef-cr-ydd. 

Ond gadewcb i ni ddefnyddio gorfanigion yn Ue ad- 
fanigion, a chadw yr un amser a modd, bydd pedwar sill 
( ac nid dau) yn mhob ban ; felly rhaid caiiu dau gorfan 
yn y ban (ac nid un) ; fel hyn. 



%J Ar-glwydd, o»-fon dy lef-er-ydd. 

Yn y mesur triphlyg hefyd, dywedwyd fod corfan 
barddonol yn gynwysedig mewn tair sill, a hyny yn cyf- 
ateb i fan mewn*cerddoriaeth: y linell ganlynol gan 
hyny a nodìr fel hyn, — 

Caed I ífynnon o | ddwfwr a | gwaed | 



dbyGoogle 



PEN. V.— ACENIAETH 



123 



Yn ol y duU syml o faou y gerddoriaeth, rbaid canu y 
lineil mewn pedwar ban ; fel byn,— 



i/ Caed fTyn-non o ddwf-wr a g^waed. 



Ond gadewch i ni ddefnyddio gorfanigion yn Ue ban- 
igion, a chadw yr un amser a modd, bydd ciiwe sili yn 
inhob ban (ac nìd tair) : felly rhaid canu dau gorfan 
yn y ban (ac nid un) : fel hyn,— 



p 



^m 



Caed ffyn-non o ddwf-wr a gwaed. 

Yn awr ni a welwn mai sefyllfa iyml a Raturiol j 
gerddoriaeth, yw, bod ban o'r cyfryw yn cyfateb i gorfan 
barddonol — dwy siU yn y mesur ac amser cyffredin ; a 
thair yn y mesur ac amser triphlyg — y gellir Uanw y 
ban à liai o sillau, — ac y gellir ei lanw à mwy n&'i dduU 
naturiol, yr hyn sydd yn dwyn y gerddoriaeth i'w ffurf 
gy fansawdd. 

Yn ngwyneb y sylwadau hyn, y mae yn hawdd canfod 
pa le y mae y prif bwyslais (neu acan) yn gorphwys. * 

Yn y ffyrdd syml yn mhob amser a modd, disgyna ar 
y nodyn cyntafyu y ban, a*r gweddill yn ddibwys. Yn 
y ffurf gyfansawdd, yn yr amser cyjgfredin, rhaid iddo 
ddisgyn ar y cyntaf a'r trydydd; a*r ail a'r pedwarydd 
yn ddibwys— ac yn yr amser tripMyg rhaid iddo ddisgyn 
ar y cyntaf a'r pedwarydd ; a'r ail, trydydd, pummed, 
a chweched, yn ddibwys : fel hyn, — 

• Dylai yr efrydydd ddal sylw nellldttol ar hyn, gan ei fod 9 
bwys maurr i'r cyfansoddwr a'i dadgeinydd. 



dbyGoogle 



J24 "• PERORIAETH. 

Amaer Cyffredin. 

Syml. ryfansawdd. Adgyfansawdd. 



$ 



n rrrr n rrr r rrrr n 



i^ 



< !< ^l 



Ì 



dihwys p. d, p.d.p.d. p,d.p.d.p.d.p.d. 

Amser Triphlyg. 
SymL Cyfansawdd. 



^---^ 



â: 



TTT 



• • ■ • PT E 



I 



d. /). d. d. p. d. d. p. d. d. 

Weithiau bydd rhy w air neu eíriau yn y farddoniaeth 
yn galw ystyrìaetb a sylw penodol, heb ei fod yn disgyn 
ar y pwyslais barddonol : mewn amgylchiad anneillduol 
felly, gall y cyfansoddwr ddwyn y pwyslais ar y nodyn 
a fyno — y cyfryw ganiatâd a elwir yn bwyslais o ystyr. 
Ângraittt. ♦ 



33 



3 



^m 



ti i>h - 



m 



%J Caf weUed Duw et-o'n fy nghnawd. 

Nid ydym wedi nodi yr holl amrywiadau f a ellir eu 
gwneyd mewn bannodiad cerddoriaeth, ac ni oddef ein 
terfynau presenol i ni wneyd hyny ; ond hyderwn fod 
yr egluihàd a roddwydar y pwnc yn ddigon i gadw yr 
efrydydd rhag unrhyw amrywiad afreolaidd. 

• Gwfl y dôn Hyder, gan R.MJUs. Athraw Mcdi, 1836. 

f Yr amrywiadau a wnaed ŷiit oll yn eu flfurf syml : ond ym- 
ddibyna hvny lawcr iawn (fcl yn yr angraifft ucbod, o R, MiIU.) 
ar chwactn y cyfansoddwr. 

TERFYN YR AIL RAN. 



dbyGoogle 



RHAN Ì\L 

Wrth gynghanedd y meddylir cyd-darawiad dau neu 
chwaneg o seiniau. Yn ystyr helaetbaf y gair, cynwysa 
y wybodaeth sydd yn egluro cordiau * cerddoriaeth ; eu 
cyfansoddiad, tarddiad,a*u hiawn ddefnyddiad. 

Y peth blaenaf t sydd yn angenrheidiol ei wasgu at 
ystyriaeth yr efiydydd,erdeall y pwnc, ywy duUy defn- 
yddir cyfryngau peroriaeth er Uunio cynghanedd, yr 
hyn a eglurwn fel y canlyn— Cymerir gafael mewn rhy w 
nifer benodol o'r cyfryngau, ac unir hwy â'u gîlydd yn 
un corph— y corph hyny a elwir yn gord- Felîy, mewn 
cynghanedd, yrydym iolygu pob*cyfrwng unigol fel rhan 
o rhyw gord penodol ; yn g^ffelyb ag yr ydym yn go- 
lygu un o'n haelodau yn rhan o*n corph. £r angraifft— 
bwriwn ein bod yn cyfansoddi erddygan yn wahanol 
leisiau, ac yn dwyn i mewn cyfrwng y trydydd, a chyf- 
rwng y chweched ; yn awr, nid fel trydydd ar ei ben ei 
hun, ac nid fel chweched ar ei ben ei hun, y defnyddir y 
cyfryngau byn, ond fel rhanau neu gymalau o un cord 
penodol. 

♦ Cord sydd air Cymreig, yn deillioo côrt (Ue crwn; 
cydgynuüiad, S^cJ ac yn arwyddo yr un peth a*r gair 
Sacsonig chord, yr hwn, yn ddiammeu, a ddeilliodd o*n 
hiaith ni. 

f Bwriadwyd rhoddi traethawd arweiniadol i'r ihan 
yma, ar"athrawiaeth sain, &c. ; ond wrth weled y gwaith 
yn chwyddo gymaint, a'r prif faterion eto heb ymdrin à 
hwy, barnwyd yn fwy addas peidio ymyraeth â'r pwnc 
dyryslyd hyny, yr hwn nid yw yn hanfodol angenrheid- 
iol er deall cyngbanedd, ac a fyddai yn hollol anneall- 
adwy i'r efiydydd cyffredin. 



dbyGoogle 



1 26 in. CYNGHANEDD. 

Dosparthir cordiau cerddoriaeth yn ddau fath— sef cyd- 

6BINIAID ac ANNaaYDSElNIAID. 

Nid oes ond ün brip gydsain yn bod, o ba un y deillia 
y cydseiniaid ereill ; ac nid oes ond ün brif annghydsain 
yn bod, o ba un y deiUia pob annghydsain arall. 

Pob cord nad yw yn tarddu o ün o'r ddaü briý gord 
yma, rhaid eiýod y?i apreolaidd, oc heb wreiddyn iddo ; 
yan hyny yn annghyfreithlawn. 

Ein gorchwyl gan hyny yu y rhan yma o'r Gramadeç, 
fydd egluro cyfansoddiad, tarddiad, ac iawn ddefnyddiad 
pob cord rheolaidd. 

PËN. 1. 

r CYDSEINIAID. 

Tair cydsain y sydd-^ cord cyffiredinf—y chweched,— 
a'r chweched a'r pedwarydd. 

ADRAN I. — ^Y CORD CYFFREDIN. 

Y cord cyffredin a ffarfir o bedair sain ; sef o unrhy w 
»od yn cynwys ei drydydd, ei bummed, a'i wythfed.. ac 
* ddynodir mewn trysawd* weithiau â'r rhifnodau5, 
ond yn fwyaf priodol heb un rhifnod : fel hyn — 
Y cord cyjgFredin, 



P 



33: 



=g: 



m 



^ 



— r> 



il 



► Sef y drefn o nodi y coriiau Ä rWfyodau. 



dbyGoogle 



PEN. L— Y CYDSEINIAID. 



127 



I>yTOa''r undeb mwyaf cydseiniol aellir ei wneyd â'r 
hoTl gyfryngau ; gan hyny yrtyrir o fel yn perthyn yn 
hanfodol i*r cyweirnod. 

!Dyroa'runiggydsain wreiddiol sydd yn bod ; ac o 
hoTìi y tardd y cydseiniaid ereiU, fel y dangosir yn ol 
Uaw. 

Gellir dosparthu y cord cyffredin i ddau fath, sef lleiaf 
a mwyaf. Ymddibyna y naill a*r Uall ar natur y tryd- 
ydd. Os bydd y trydydd yn Ueiaf, bydd y cord hefyd 
yn lleiaf; neu os byddy trydydd yn fwyaf, bydd y cord 
yr un modd ; ond pa un bynag ai mwyaf ai lleiaf a fydd, 
rhaid i'r pummed fod bob amser yn bummed perffaith : 
fel hyn,— 

Cord cyff. mwyaf Cord cyff, lleiaf. 



$ 



3x: 



:e= 



^m 



3E 



:z5i 



z^ 



Nid yw yn wir angenrheidiol l'r cord yma fod yn y 
ffurf uchod bob amser, sef bod ei seiniau yn drydydd, 
yn bummed, ac yn wythfed, oddiwrth y nod isaf (sef 
nod yr isalaw ) ; ond gellir eu cyfleu yn wahanol: fel 
hyn, — 



I 



~jac 



ú± 



# 



:^ 



-O- 



^ 



r> r> d^ 



Cyflead !. Cyf* 2. Cyf. 3. 



dbyGoogle 



128 



III. CYNGHANEDD. 



Y cyfleadcyntaf a gynwys nod ei drydydd, ei bummed' 
a'i wythfed — ^yr ail gyflead, nod ei bummed, ei wytîifed, 
a'i drydydd — a'r trydydd cyflead, nod ei wythfed, ei dry- 
dydd, a'i bummed. ♦ 

DBFNYDDIAD T CORD CTFFREDIN. 

Defnyddir y cordcyfiredin ar y cyweirnod, y pummed' 
a*r pedwarydd. 

Defnyddir o ar y cy weirnod, fel ei le hanfodol a chynt- 
eíìg — ^ar y pummed, o herwydd y berthynas sy rhwng y 
cyweimod a'i búmmed — ac ar y pedwarydd, o herwydd y 
berthynas sy rhwng y pedwarydd a*r wythfed. 

Y mae y cord cyffredin ar y cyweimod a'r pedwarydcl, 
yn fwyaf nea leiaf, yn ol fel y bo y cywair yn llon neu 
leddf; ond ar ypummedrhaid ìddo fod bob amser yn 
fwyaf, hyd yn nod mewn cy wair Ueddf. 

Dyraa y prif gordîau yn mhob erddygan, . a*r priod- 
ddullìau a ffurflr drwy olyniad dau neu chwaneg o 1ìoq- 
ynt, yw gwir sylfaen cynghanedd. 

Cynghorem yr efrydydd i drawsgyweirio yr ang- 
reifiìtiau canlynol i'r holl gyweiriau, llon a Ueddf. 

Pried-dduüiau cynghaneddol yn Clon, 



$ 



:xi: 



■ C >■ 



_0- 



:^ 



:^ 



±t 



^ 



m 



ì 



:z3i 



3x: 



IV 



irlonedd flFurfir yr ail gyflaed o'r pummed, yr wyth- 
— a'r trydydd, o r wytii'fed, y degt'ed, a'r deuddeg- 



* Mewn fifwiri* 
fcd, a'r dogfed— ft r irynyan, o r wyiiiiea, y aegiea, a i 
íed; ond rnewn cyogh'anedd, ni fibyfriflr yr wythonau. 



DyGoogle 



PEN. I.— Y CYDSEINIAID. 



129 




IV 1 V I IV V 

Priod'ddulliau cynghaneddol yn A leddf. 



i 



S 




s 






-©- 



IV 



^^ I ! ' I n i»e 1 



-&- 



07 



-1-1.. 



It 4 



5 # 



V I IV V 



lOI 



IV 



Y maé y iIoDiìod uwchlaw E ♦ yn yr angreiíftiau ar y 
pummed yn y cywair Ueddf, yn dynodi fod trydydd y 
oord i gael ei lonì, er gwneyd y cord cyffiredÌD ar bum- 
med y cyweirnod, yn gord mwyaf. 



* P»n y byddo llonnod, lleddfnod, neu natariol wrtho ei bun, 
nwctdaw ocu iílaw unrbyw nod, y mae yn arwyddo bob anfi«er 
newn tryaawd y dylld Iloni, Heddt'u, neu naturioli, trydydd y cord 
liyìiy yc yr isalaw. 



DigitizedbyG00gle 



130 



III. CYNGHANEDD. 





s? 








>» bo 








"2 ^ 
















o -o 








CJ 13 








V 








>» o 








Q» 








Ö — 








s .âf> 








»^ o 








►. =^ 








bfi w 








•s - 








-ö «a 








c 








« o* 








3 >» 






i 


tö 














> 
o 


i'S 




b 


ẅ 


jd « 




< 


o 








o 


•s^ 




H 

&4 


►* 


.. ^ 




b 


BS 


tâJ ~ 






< 


S £ 

t3 '^ 




H 
tf 






<î 


a 


II 






^ 


"f 










i 






.1 p. 


'3 






►» 'S 


S 

a 
>. 






Ä 


o 






g.& 


ü 






> a 


>> 






S > 


*s 






1- •« 


<u 






«1 


73 

5 





>. « ^ c 

>. "S 1 •« 

a- — ._ 

^ - t- •ö 

^ o p ^ 

o Ẅ .^ 

'" •-* "^ 13 

2 2 - !3 

'^ eö íö t- 

a 0» 

^ I- a * 

S â^ ^ ^" 

^ ,û "ü g 

5 -i^î eö a 



-2. 1 

«Jír <ü 

ci a 



73 

•0 



2 I >» 'ö' 

•« ^ >es t^ 

Ì â a 

^ E .s Tí 

>. ^ ?5 8 « 

^ '■ &* r!: g 

bo 



§ ':; 



? >» g S M 

2 -^ §> =s ä 

73 ^ cí « ^ 

>» íö 'S 

S ^ Ì '^ 1 

« I iî * s 

a o >» « 



dbyGoogle 



PEN. r.—Y CYDSEINIAID. 



131 



a 
o 



^ 

2 



.S 

'Ö 

o 
<J 



t 



5 ^ 



--V 



2 C 



3« 


)ì;î 






].--.: J\ 


.-«i*" 




V.-ì 


l''t 




.L.LÍ 


•.^.i.. 








i 


i'í" 


Ì ! - i 



-^l 



dbyGoogle 



132 



III. CYNGHANEDD. 



AORAN. II.--CORD Y CBW£CBED. 

Cyfansoddir cord y cbweched o anrbyw nod, yn cynwys 
ei drydydd a'i chweched ; ac mewn trysawd dynodir o 
&'r rhifnod 6 : fel byn, — 



p 



ihe: 



I 



m 



331 



I 



Ffurfir y cord yma o'r cord cyíFredin drwy symud nod 
yr isalaw i'r trydydd uwchlaw, a chadw nodau ereill y 
cord hwnw yn yr un sefyllfa. Y cy fnewìdiad yma yn y 
cord cyffredin er ffurfio cord y chweched, a eiwir Gwrth- 
ddull cyntqf y cord cyff)redin : fel hyn, — 
Yn y Cywair llon. 
Cord cyffredio. Gwrtbddull cvnUf. 



331 



:e= 



TT' 



I 



^ 



23: 



i 



Yn y Cywair lledc{f, 
y C ord ey ffrediD. Gw rthdd oU c y ntaf. 



p 

3E 



S 



231 



Zl3Z 



xr: 



I 
1 



yGoogle 



PEN. I.— Y CYDSEINIAID. 



133 



Ni a welwn yn awr fod cord y chweched yn deilliaw 
o'r cord cyffredin, ac mai gwreiddyn y cord yw y tryd- 
yddislaw nodyr isalaw^ pa un bynag ai yn y cywair 
llon ai lleddf. Gan fod hyn o bwys i'w ddeall, mynych- 
wn y gosodiad, a dalied yr efrydydd yn neillduol ar 
hyny ; sef mai gwreiddyn cord y chweched yw y tryd- 
YDD ISLAW ; fel hyn, — 



íp 



—T 



I 



:xx: 



I 



Gwreiddyn. 6 

DEFNYDIHAD CORD Y CHWECHED. 

1. Sefyllfay cord yma yn yr wythawd yw trydydd 
y. cyweirnod, yn mha gywair bynag y byddo yr erddy- 
gan. Ymddengys hyn yn amlwg oddiwrth y gwirionedd 
mai gwreiddyn y cord y w y trydydd islaw. 

2. Pan byddys yn cyfansoddi erddygan i bedwar o 
leisiau, gellir dybli y trydydd, y chweched, neu chwanegu 
yr wythfed, fel byddo y gyhghanedd yn caniatau. 

ADRAN III. — CORD Y CHWECHED A'R PEDWARYDD. 

Cyfansoddir cord y chweched a*r pedwarydd, o un- 
rhyw nod yn cynwys ei chweched a'i bedwarydd : ac 
siewn trysawd dynodir o â'r rhifnodau J: fel hyn, — 



p 



ct: 



7777 



I 



"Ffurfir y cord yma o'r cotd cyffredin drwy symud nod 
yr isalaw i'r pummed uwchlaw, a chadw nodau creill y 
z 



dbyGoogle 



134 in- CYNGHANEDD. 

cord hwnw yn yr un sefyllfa. Y cjfnewidáad yiûa yn- y 
cord cyffredin, er ffuiílo cord y chweched a'r pedwarydd,- 
a elwir Aií wrthddull y cord cuffredin : fel hyn,— 
Yn y Cywair llon. 
/ ^Cord cyffiedin. Ail wrthddull. 



TX 



ì^ê 



331 



I 



^ 



-X-í_ 



-tJ_ 



I 



I 



Yn y Cywair Ueddf. 
Cord cyffiedin. Ail wrthddull. 



á±: 



^ 



^ 



:z3: 



-< i 



i 



6 

4' 

Ni a welwn yn awr fod cord y chweched a*r pedwar- 
ydd yn deilliaw o'r cord cyffredin, ac mai gwreiddyn y 
cord yw y pummed islaw nod yr isalaWf pa un hymg aì 
yn y cywair llon ai lleddf. Gan fod y mater yma o 
bwys, mynychwn y gosodiad yma eto, sef mai gwreiddyn 
cord y chweched a*r pedwarydd yw y pummed islaw; 
felhyn,— . ^ 



m: 



TT " 



xr: 



Gwreiddỳn. 



I 
I 



dbyGoogle 



ÍEN, I.— T CYD8EINIAID. 13ý 



^■2 






§ ^l 3 I 

^ >»ç o g a M 

3 '2-- a- S . ^*«» 















bo -^ ^ ca M 






^S,"ta 

ŵ ►» w ^ì * 



dbyGoogle 



>> ;:. 

c: o 
«i a 
M >> 



136 



III. CYNGHANEDD. 



bû 



I 






dbyGoogle 



PEN. II.— YR ANNGHYDSEINIAID. 
PENNOD II. 

YR AmGHYDSEimAID. 



137 



Gellir dosparthu yr aDngfaydseimftid i ddaa fath, sef 
Cynrywiol a Thrwyddedol. 

AM Ya ANNGHTDSBINIAID CYNRYWIOL. 

Pum anDghydsain cynrywiol sydd— y seU^fed, y 
chwephump, y pedwar tri, y pedwar dau, á'r saith 
pedwur dau. 

ÂDRAN I.— COaD y SBITHFBD. 

Cord y seithfed a ffuríir o bedair sain ; sef o unrhy w 
nod yn cynwys ei drydydd, ei bummed, a*i seithfed, at 
ba rai y gellir chwanegu yr wythfed: ac a ddynodir 
raewn trysawd à'r rhifnod 7 : fel hyn,-* 
Cord y aeifthfed. 




Deillia coid y «aithfed o'r cord cyffredin, drwy «hwan- 
eçu cyfrwng y seithfed at y cord hwnw. 

Dyma yr unig annghydsain wreiddiol sydd yn bod ; 
ac o honi hi y tardda yr anngbydseiniaid ereill, yr un 
fel ag y tardd y cydseiniaid o*r cord cyffredln. 

Nid y w yn hanfodol Vi cord yma chwaith fod yn y 
ffùrf uchod bob amser, sef bod ei seiniau yn unsaln» yn 
drydydd, yn bummed, ac yn seithfed, oddiwrth nod yr 
isaîaw ; ond gcllír eu cyfleu yn wahaool : fel hyja,— 
2a 

Digitized by VjOOQIC 



188 III. CYNGHANEDD. 

Cord y seith/ed yn ei wahanol gyjìeadau. 



p 



w 






m 



^ 



r3S 



i 



aË 



I 



12 3 4 

Y cyflead cyntaf a gynwys nod ei unsain, ei dJrydydd, 
ei buramed, a'i seilhfed— yr ail, nod ei drydydd, ei bum- 
med, ei seithfed, a'î wythfed — y trydydd, nod ei bum- 
med, ei geithfed,ei wythfed, a'i drydydd— a'r pedwarydd, 
nod ei-seithfed, ei wythfed, ei drydydd, a'i bummed. 

DEFNYDDIAD CORD Y SEITHFED. 

1 Defnyddir y cord yma ar bummed y cyweirnod. 
Sylfaenir y defnyddiad yma ar y rheswm yma— o un 

tu, ni oddef y cy weirnod ddefnyddiad unrhy w annghyd- 
sain — ac o'r tu arall, dylai chwanegiad ey frwng anngbyd- 
seiniol, er ffurfio annghydsain wreiddiol, gael ei wneyd ar 
y radd agosaf ei phertbynas i'r cyweimod — y radd hyny 
yw pummed y cyweimod. 

2 Wrth gyfansoddi erddygan i bedwar o leisiau, (neu 
islaw), niSjffellir dwyn i mewn yr holl seiniau uchod ; 
ondgadewir allan, weithîau yr wythfed, bryd arall y 
pummed, ac mewn rhai amgylchiadau y naiU a*r llall ; 
ondrhaidi'r seithfed a'r trydydd fod bob amser; fel hyn,- 




yGoogle 



PEN. II.— YR ANNGHYDSEINIAID. 139 



! ■ I 



I 



í? 



I * 



dbyGoogle 



140 



III. CYNOHANÊDD. 



ADRAM II — T CORD CHWB PflUMP. 

Y cord cWe phump a ffarfir o bedair saÌD ; sef o ud- 
rhyw nod yn cynwys ei drydydd, ei bumined, a*i 
chweched^ ac a ddynodir raewn trysawd &'r rbifaodau 5 : 
fel hyn,— 



t 



:g: 



i 



£ 



I 



6 
5 

Beillia y cord yma o gord y seithfed drwy dderchafu 
nod yr isalaw i'r trydydd uwchlaw ei sefýìlfo wreiddiol, 
a chadw nodau ereill y cord yn yr un Ue. Y cyfoewid- 
iHd yma yn nghord y seithfed, a eiwir GufrthdduU 
eyntaf coré^ y seitltfed : fel hyny— 

Sefyllfa wttjtit&Mi. OwrthddoU cyntaf. 

=g: 



I 



i 



YnDgj^ynieb yr eyhithi&d yma ar darddia^ y cord 
chwe phniip, ymddengys yn amlwg mai gw>rf iddyn 7 
çord yw y trydydd islaw: hì hyn,— 



dbyGoogle 



PEN. IL— YR ANNGHYDSEINIAID. 1 4 1 



i 



^ 



I 



Ow reiddyn. 

Defii>dâiry cord yma w seithfed y cyweimoíí fel y lle 
priodol ac hanfodol iddo. 

ADBAM m. — T CORD PBDWAR TRI. 

Y coid pedwar tri a ffurfir o bedair ftain, sef o un- 
rhyw nod yn cynwys ei drydydd, ei bedwarydd, a*i 
chweehed : ac a ddynodir mewn trysawd à'r rhifhodau 
\: fclhyn,- 




Deillia y cord yma o gord y seithffed trwy dderchafu 
nod yr îsalaw i'r pummed uwchlaw, a chadw y nodau 
ereiliyn yrun f^: y cyfnéwidiad yma yn nghord y 
seithfed a elwir ÄiìwHTidduU cord y stit^fedi fel hyn, 
' T eord «wreiddiol, Aü wrthddsll* 
ö- 






^ 



I 
1 



dbyGöogle 



142 III. CYNGHANEDD. 

Ymddengys oddiwrth yr eglurhàd yma eto fod y cord 
pedwar tri yn deiUiawo gord y seithfed, ac raai gwreîdd- 
yn y cord pedwar tri y w y pummed islaw nod yr ìsalaw : 
fel hyn,— 



p 



:g: 



-Ö- 



^ 



Gwreiddyn. 



Defnyddir y cord yma ar eilfed y cyweirnod. l 

ADRAN IV. — Y CORD PEDWAB DAU. 

Y cord yma a ffurfir o bedair sain : sef o unrhyw nod 
yn cynwys ei eilfed, ei bedwarydd, a'i chweched ; ac a 
ddynodir mewn trysawd â*i rhifnodau ^ : fel hyn,— 



m 



I 



Deillia y cord yma o gord y seithféd, drwy dderchafu 
nod yr isalaw i'r seithfed uwchlaw, a chadw y nodaw 
ereill yn yr un lle : y cyfnewidiad yma yn nghord y 
seithfed, a elwir Trydydd gwrthdduU oord y seith/ed : 
fel hyn,— 



yGoogle 



PEN II.— YR ANNGHYDSEINIAID. I43 
Y cord gwreiddiol. 



i 



Trydydd gwrthddull. 



^ 



i 



Ymddeng^ys oddîyma eto fod y cord pedwar dau yn 
deilliaw o gord y seithfed ; ac mai gwreiddyn cord y 
pedwar dau yw y seithfed islaw nod yr isalaw : fel hyn. 



I 



i 



E 



Gwreiddyn. 



Defnyddir y cord yma ar bedwarydd y cyweirnod. 

ADRAN V. — Y CORD SAITH PEDWAR DAÜ. 

Y cord yma a ffurfir o bedair sain, sef o unrhy w nod 
yn cynwy» eieiifed, ei bedwarydd, a'i seithfed ; ac a nod- 
ir mewn trysawd á'r rhifnodau 4 : fel hyn, — 






I 



-ö- 



7 
4 
2 



dbyGoogle 



144 



III. CYNGHANEDD. 



Y mae y cord ym» yn deilliaw o g^>rd y seithfed, drvry 
iymud nod yr isalaw i'r radd neaaf awchlaw, a chadw y 
nodau ereill yn eu lle : fèl hyn» — 



m 



1 



g^ 



jl5Z 



i 



7 

4 

2 

Wrth hyn ymddengys yn naturiol fod y cotd yma yn 

cael ei ffurfio trwy bedwarydd wrtbddull eord y seithfed, 

pan y mae yr isalaw yn dyfod i nawfed y gwreiddyn ; 

fel hyn, 

CrV!freMdioL Pedwarydd gwrtbdduU. 



h — 8t ©i-î— 11 


o ' U 



7 

4(6) 
2 
Ymddengys hefyd fod y chweched.yn pertbyn 4'rcord, 
ond mewn defnyddiad gadewir y chweched allan. * 

« Mae*n debyg yr ymddengys yr eglurhàd uchod & 
roddwyd ar y cord saith pedwardau yn ddyeithr i'r ef- 
rydydd cyfarwydd. Y mae'n ddigon hysbys y dygir 

7 

angreifftiau gan awduron o ddefnyddiad 4> ac mewn cy- 

« 7 



nghaneddion gorsafol (jpedalhùrmoniei) ceir 4 . 



oud dyl- 



dbyGoogle 



PEN. II.— YR ANNGHYDSEINIAID, 146 

Befnyddir y cord saiüi pédwar dau ar chwcched y 
cyweirnod. 

Wele ni yn awr wedi gosod o flaen yr efrydydd sylfaen 
cynghanedd — ^wedi eghiro y ddau brif gord, y gtdsain 

GYPFREDIN) ac ANNGHYDSAIN Y SEITHPED— deiìliad, neu 

darddiad y cydseìniaid a'r anoghydseiniaid ereiil o 
bonynt. 

Nid oes, ac nid ellir cael yr un gydsain ond a eglur 
wyd : ac nid oes, ac nid ellir cael yr un annghydsain a 
gwreiddyn iddi ond a eglurwyd ♦ — pob annghydsain 
arall a ddygir i mewn yn unig trwy dtwydded, fel yr eg- 
lurir yn ol Uaw. 

id ystyried mai trwyddedol ydynt, ac nid cynrywiol. 
Cawn 7 mewn arferiad mor foreu a Carissimi, ond nid fei 

cord cynrywiol, eithr ífel cydbwysol ar | : a defnyddir 

7 8 

4 yn fynych yn gydbwysol ar 5. Y mae yn wir y geîl- 

îr cael y rhai hyn, ac ychwaneg, (fel y dangosir eto,) fel 
annghydseiniaid cydbwysol; ond y mae gwahaniaeth 

.ihwng hyny a bod yn gynrywiol. Dywed Mr, Corfe 
fod y cord ymayn deîlliaw o seithfed y cyweîrnod, ond 
nîd yẃ yn dangog pafodd y gall hyny fod. Ymddengys 
nad yw yn holiol béhderfynol am ei natur ; canys ni wa- 
haniaetha yn ei angreîffliau rbwng y cynrywiol a ahyd- 

' b wy sol ; ond defnyddia y cydbwy sol yn angraifft o'r cord. 
Y gwir yw, nid oes neb o'r awduron a'r a wyddom am 

.danynt, yn canfod gwreiddyn y cord. 

♦ Gwyddom yn dda ein bod wrth adael allan rhai 
2b 



dbyGoogle 



t46 III. CYNGHANEDD. 

Yr aihrawiaeth yma a'n harweinia yn naturiol ac ang- 
enrheidiol i olygu, fod i bob un o nodau yr wythawd ei 
gord priodol ei hun. 

Y priodoledd yma a eglurir yn mhellach drwy yr 
angreifftiau canlynol yn y ddau gywair, y rhai a ddang- 
osant yr holl gordiau cynrywiol yn eu ífurf syml, fel y 
ŵaent yn perthyn i nodau yr wythawd. 



cordìau, ac wrth ddefnyddlo y rhai a nodir yn y Ileoedd 
penodedig, yn gwrthwynebu awduron ereill; ood nid 
yw hyny o gymaint pwys, gan ein bod yn gweithredu yn 
gyson à'n gosodiadau cynaf, y rhai a gymeradw^ir gan 
bob cerddor gwybodus drwy y byd. Cydnabyddir o 
amser Rameau (ac yn gynt, medd />r. Burney), fod 
gwreîddyn i bob cord ; a dyma yr egwyddor sydd w«di 
enwogi awduron diweddar ar gynghanedd yn fwy nâ'r 
henaflaid. Ond rhaid addef fod canlyn yr awduron hyny 
ynnefhyddiady cordiau, nadoeddent wedî ystyried yr 
Cgwyddorhon, wedi arwainy byd cerddorol i ddyrys- 
wehse annghysonderau; achyd yn hyn, y mae pob 
cenedl a'r a wyddom am dani, yn aros i raddan ya yr 
astrusî. Ond yn y Gramadeg hwn ymdrechh: cadw yr 
efrydydd rhag yr anialwch. Gosodir y sylfaen i lawr yn 
inlaenaf, ac yna adeiledir wrth yr egwyddor hon. 



dbyGoogle 



PEN. II.— YR ANNGHYDSEINIAID. I47 



i 

z 

§ 



^5f 



<. ^ 


W tj 

^ 


-0 

.£3 










0} 


3 


3rf 


u 






;>> 


§ 






s 






S 


ÍOÍ 


" TS 


«0 



dbyGoogle 



146 



III CYNGHANEDD. 



Y CT9SE1NIAID A*a ANNGHYDSEINIAID CTNRTWIOL YK 
CAEL EU HEGLURO AB UN OLWG. 

Dy wedwyd o'r blaen nad oedd ond un gydsain. ac un 
annghydsain wreiddiol yn bod; a bod y cydseiniaid 
ac annçhydseiniaid ereill yn deiliiaw o*r ddwy hyn 
ÓT'wy wrthdduU * . Yn yr angreifiPtiau canlynol fe wel 
Yf efrydydd yr athrawiaeth ar un olwg. 
F Cydseiniaid, 
Gord gwr«iddioI. Gwthddull cyntaf. Afl wrthdduU. 

f II F I I f i 



r II f II r=a - 

V. ^ 6 ' 



6 

4 

Tr AnnghydHiniaid, 
Cord gwreidd. Gwrtb. I. Gwrth. 2. Owrth. 3. Gwrth. 4. 



' §,1 II ; 1U. 11 ,1 ll^ 



^nihrll r II r I I ^ 



7 6 4 4 7 

5 3 2 4(6> 

2 
AU Tft ANNGHTDSEINIAID TRWTDDEDOL. 

Yr anoghydseiniaid trwyddedol yw y rhai hyny nad 
ydynt yn cael eu ffurfto o wreiddiau mor benodo) a'r rfaa» 

* .Sef iymadiad nod yr isalaw i'rtry^ydd uwchUw, a tbrwy 
lifny yn peri i'r trydydd hwnw fod yn nod Itaf y cord. 



Digitized by VjOOQIC 



PEN. II.— YR ANNÖHYDSEINIAID 149 

cynrjrwìol ; ond â ddygir i mewn drwy ddulìîau ereill, 
ac i ddyb^ion neillduol. 

Gellir dospartbu yr anngbydseiniaid trwyddedol i 
ddau fath; sef, cydhwysol ac addurnol. 

ADIULN I.— TB AMNOHYDSEINIÁID CYDBẄTBOL. 

Annghydsain gydbwysol yw hôno a ffurfir drwy bar- 
han un o nodau rhyw gord penodol, a'i chwareu fel 
rhan o'r cord dyfodol/ ac attal dres ychydig: i'r nod 
perthynol i'r aîl gord ddyfod i mewn. Egluiir hyn yn 
oraf drwy angraifil ; fel hyn,— 

CyngliaDedd s^ml. Gydbwysiad. Adfeiiad. 



p 



jc^ 



-í-2^ 



^^ 



JLl 



:xj 



B 



SE 



6 , 



25 



6 



9 8 



Ýn yr angFaiŵ bon ni a'welwn (wrth A) y priod- 
dduil cynghaneddol yn ei fl^urf syml — wedi hyny (wrth 
B) dygir ì mewnannghydsain cydbwysol y nawfed,ârwý 
barhau G o'r cord blaenoroi hyd yr ail gôrd ; a thrwy 
hyny attal dros ycbydig ymddttngosiad yr Ff: yna y 
mae adferiad yr annghydsain yn cyraeryd lle, drwy 
ddisgyn yn naturiol o G i Ff. 

Y cyfryngau a dd^nyddir i gydbwyso yn fwyaf oy- 
ffredln yw y pedwarydd, y seithfed, a'r nawfed (sef yr 
eilfed wythawd uwchJlaw y gwreiddyn). 

Y mae y pedwaarydd yn cyŵwyso i'r trydydd— y 
seitlifed i'r chweched — a'r nawled i'r wythfed, — (neu 
eilfedí'r-unsam). 

DEFNY»DIAD Y CYHBWYSIAD. 

1. Gall y cydbwysiad gymeryd lle mewn un o'r lieis- 
iau uchaf. Yn y ffurf hyny gelwir o yn gydbwysiad 
unîgol; IWhyn, — 



dbyGoogle 



150 ill. CYNGHANEIM), 



B 

s 

.1 



'3 



"SJ 



» 5 

B 

ì 



1 1' 

o co 



a 
I 






Digitized by VjOOQIC 



PEN. II*— YR ANNGHYDSEINIAID. 



ÌÒl 



•3 

fl 

s 

I 



I 



i 



I 

ss 






O CO fl tJ 



(S (d o bo 

'SS o S 

g 'g'O.O g 

z rfsa ^ B 






^ 



OAOeo 



OTi«ei 



SS. 

bop 



Jw ^ 
2*5 

o &pö 

O S ^ <M 

§ § SË 
*o 3 2 

■S M rt V 



dbyGoogle 



162 



III. CYNQHANEI>D. 



>- 



f 



i = 

i §.". 

w I g « -S 2 

pá 5 p- ^ j- 

^ ^ ( £ 1 ^ -S 

2 ?> .g «^ 

o *. 



3 S 



C ga 



r 



( 



ë § s •;: 

s ® ^ 

a S .2 

îg - -ö 

bô SL ^ 

Ä «o ia 

a s sj 



<u 0) a> 
O ö O 



dbyGoogle 



FEN. 11.— YR ANNGHYDSEINIAID. 163 



O 
D 



5 î^ 



o 1 

< l 

^ ì> ^ 

_ o 

ÖQ 'S' 

P R 

S3 3 i 

Ì I I 

o I I 

H 
fe 

o 



Digitized by VjOOQIC 



154 in. CYNGHANEDÎ). 

Paieiotoád, Taráwiad, ac Adferiad yr Annghyb- 
sbimiaio. 

Yn y btnnod o*r baen buom yn traethu ar ffurfiad a 
tharddiad yr annghydseinìaid— ^yn y bennod hon ein 
gorchwyl fydd egluro ^jaroloaíí, tarawiad,9iC ad/eriad yr 
annghydseiniaid. * 

1. Wrth barotoad annghydsain y maddylir, bod y saia 
hyny sydd yn ffurfio yr aonghydtain yn y cord presenol, 
-yncaelei ddeíhyddio yn y cord blaenorol: hyny yw, 
rhaid i'r nod sydd yn cynwys yr annghydsain yn y cord 
presenol gael ei glywed yn y cord blaenorol. Os bydd 
annghydsain yn dygwydd yn y cord blaenorol, nis gellir 
defnyddio y nod a fyddo yn ffurfio y gyfiryw annghyd- 
sain yn barotoadol i anngliydsain ddyfodol. 

2. Wrth darawiad annghydsain y meddylir, ei dygìad 
i mewn i'r cord presenol. 

3. Wrthadferiadannghydsainy meddylîr, arweiniad 
y nod hyny fyddo yn ffuffio yr annghydsain bresenol i 

'fod yn gyfrwng cydseiniol yn y cord dyfodol : hyny yw, 
ar ol tarawiad unrhyw annghydsain, rhaid i'r nod hyny 
oedd yn ffurfio yr annghydsain gael ei ddwyn i mewn 
yn y cord dyfodol yn gydseiniol à gwreiddyn y cord. 

Cord t Sbithfed. 

Yn y cord yma, nod y seithfed sydd yn fforfio yr an- 
nghyd&ain; gan hyny yn y parotoad, rhaid i'r nod 
4iwnw gael ei gly wed ; ac yn yr aklferiad, rhaid iddo 
«ddisgyn un radd : fel hyn,— 



• Nid 068 a fyno hyn ond ft'r annghyâseiniaid cynrywiol yn 



dbyGoogle 



PEN. II.—YR ANNGHYDSEINIAÎD. 

Parotoad. Tarawlad. Aifcriad. 



155 



l ^=H=H=N 



l '" r I r I J4 



Wrth yr angraiflft ym» dì a welwn y nod annghyd- 
sei'niol F( yn cael ei barotoi yn y cord blaenorol ar 
wythfed y cord ; ac ar ot tarawiad, yn àdferyd drwy 
ddifgyn ì E, trydydd y cord cyffredin. 

Y CORD CHWE PRUMP. 

Yny cord yma nod y pummed sydd yn fFurÄo yr 
annghydsain; gan hyny yn y parotoad, rhaid î'r nod 
hwnwgaelei glywed; ac yn yr adferiad, rhaid iddo 
ddisgyn un radd : fel hyn,— > 



Farotoad. Tarawiad. Adférìad. 




Wrth yr angraiflft yma nî a welwn y nod anngbyd- 
seiniol Ff yn óael ei barotoi yn y cord blaenorol ar 
drydydd y cord; ac ar ol tarawiad, yn adferyd drwy 
ddisgyn i E, trydydd y cord cyflfredin. 

Y CORD PEDWAB TRI. 

Yn y cord yma y trydydd sydd yn flfurfio'yr annghyd- 
sain ; gan hyny, yn y parotoad, rhaid i'r nod hwnw 



dbyGoogle 



156 



III. CYNGHANSDD. 



g^aelei glywed; acyn yr adferiad, rhaid Iddo ddisg^yn 
un radd : fel hyn,— 



Parotoad. 



m 



Tarawiad. Adferiad. 



H 






f 



I 



Wrth yr angraifft yma ni a welv-n y nod annghydseiaiol 
Ff yn cael ei barotoi yn y cord blaenorol ar wythfed y 
cord; acarol tarawiad, yn adferyd drwy ddisgyn i E, 
trydydd y cord eyffredin. 

T GORD PEDWAR DAU. 

Yn y cord yma nod yr isalaw sydd yn ffurfio yr an- 
ngbydsain ; gan hyny, yn y parotoad, rhaid i'r nod 
hwnw gael ei glywed ; ac yn yr adferiad, rfaaid iddo 
ddÌBgyn un radd : fel hyn,— 

Farotoad. Tarawiad. Adferiad. 



m^ 



^ 



Wrth yr angraifftyma ni a welwn y nod anngbyd- 
seiniol Ff (yn yr isalaw) yn cael ei barotoi yn y coid 
blaenorolar Ff; ac ai ol tarawiad, yn adferyd drwy 
ddisgyn i E. 



yGoogle 



PÈN. iy.—DlWÉDDEBAü. 



167 



Y CORD SAITB, ^EAWAR, Ì)ÁU. 

Yn y cord yma y mae daa nod aDnghydseinìol, yr ail 
a'r âeithfed ; gan hyny, yn y parotoad, rhaid iddynt {^ael 
eu clywed, ac yn yr adferiad,, rhaid iddynt ddiagyn un 
radd bob un : fel hyn,« 

Parotoad. Tarawiad, Ádferiad 

t . g ^ 



p 



î 



m 



Sb 



m 



4 
2 

Wrth yr angraifftytäaeto, ni a welwn y nodau an- 
Dghydseiniol G a B yn cael eu parotoi yn y cord blaenor- 
ol; ac ar ol tarawiad,yn adferyd drwy ddisgyn i Ff acA. 
Y mae yr angreiírtiau' hyn wedi eu ffurfio i eg- 
luto y pwnc yn y dull rawyaf syml a naturiol ; nid yu 
unig i egluro symudiad y nodau annghydseiniol, ood 
hefyd y cydleisiau ; gan hyöy dalied yr efrydydd ar 
yggogiad yr lioll leisiau. 



PEN. IV. 

DIWEBDEBAU. 

Wrth ddiweddeb y méddylîr terfjrnîad cyflawn ar 
ddonran neu ëilêwi^ cerddorot. 

Gallwn ddosparthu y dîweddèbau 1 ddau ry w — yn 
gyntaf y rhai sydd yn terfynu ar bummed y cyweirnod^ 
ac^yn ail, y jbaî sŷdd yn terfynu ar y cy weimod ei hun. 

ADRAN I.— DIWBDDÉBAU AR BUMMED T CTWBIRNOD. 

1. Gall ÿ Aiweddeb arbummed y cyweimod gael ei 
ddechreu ar ý ewithfed ya él gord prIódol-*ël ganlyn à'r 
3d 



dbyGoogle 



158 HI- CYNGHANED1>. 

tyweirnod — a therfynu^ar y pummed yn y cordcyfflreá. 
in: felhyn,— 

YnClon. 



fTTru 



^ 



:z3i 



i 



p 



Yn A leddf. 



^s 



^ 



-e^ 



I 



m 



^ 



-n- 



i 



2, Gall ddechreu ar bedwarydd y cyweirBod. yn y cord 
cyffredín ; a diweddu ar y pumméd yn y cord cyffredin ; 
fel hyn, — 

YnlC lon. 



$ 



-^ 



3^ 



33: 



1 



1 



^ 



Yn A Uddf. 



iE 



^ 



ä^ 



X3I 



I 



yGoogle 



PEN. IV.— DIWEDDEBAtr. 



Id9 



Gan nad ellir defnyddioy diweddebau hyn i ddrfyau 
unrhy w erddygan, gellir eu,galw yn rbai anmberffaith. 

ADRAN II. — DIWEDDEBAU AR Y CYWEIRNOD. 

1. Gall y diweddeb ar y cyweirnod gael ei ddecbreu 
ar bummed y cyweirnod yn y cord chwe pedwar — ei 
gtinlyn ar y pumroed efo cord y seitbfed — a theifynu ym 
y cyweirnod : fei byn,— 



Yn C lon. 




7 

* Jt 

2. Gall ddecbreu ar bedwarydd y cyweirnod yn y cord 
cyffredin — ei ganlyn &'r pummed yn y cord cyffrcdin — a 
therfynu yn y cy weirBod : felbyn,— 

Yn C lon. 




dbyGoogle 



160 



lU. CYN6HANSDD. 

rnAledtJif, 



§ hi^ \-^ 



m 



S 



33? 



-í-ì- 



i 



t 

Dyma yr unig * ddiweddebaa a jmdáengys i ni yn 
rheolaldd a naturìol, ac yn Cwyaf addas i symlrwydd 
cerddoriaeth egrlwysifi^ ; ond gellir amrywio y cordiau a'r 
duU o'u dwyn i mewn yn ol cb^aeth y cyfansoddwr, 
megys dwyn cord y seitbfed imawnar y pummed, yn 
yr ail angraiSt. 

PEN. V. 

TRA WSG YWEIRIANT. 

Yn yr ail ran o'r Gramadeg dodasom ger bron yr efryd- 
ydd eglucbàd belaetb ar y drefa o drawsgyweirio, mewa 
cysylltiad à pheroriaeth— yn awr yr ydym yn dyfod i 
draethu ar y pwoc yn ei bertbynas & chyngbanedd. 

Ond cyn myned yn mheliacb, cymerwn y cyfleusdra 
byn i roddi ar ddeall yn mhellach i'r efrydydd yr eflfaith 
benodol sy gan y naturiol mewn trawsgy weiriant. 

Dangosasom o'r blaen ^ mai yr unig drefn sydd i ddy- 
chwelyd o unrhyw gyweirnod oewydd ì'r cyweirnod cynt- 
efig, yw trwy effaitb y naturiol; ac oddiwrth yr eglarhàd 
a roddwyd, gallasaí yr efrydydd gasglu yn rhesym- 
ol fod gan y naturiol yr un effaith ar y llonnodau a'r 
lleddfnodau a ddefnyddir i drawsddodi, ág sydd ar y 

* Gwyddom yn dda fod mwy o ddiwcddebaa n&'r rl>ai «cbod 
yn caeleu defnyddiogan genedla^tban. estronol; a gwyddom 
mor dda befyd nad yáfnt yn syljfaenadlg ar natur— yn udu I 
gerddorîaeih^eglwyfíg— nac yn foddbaol rr ' 

ir Tudaì. 86. 



ar natur- , 
cbwaethOymreif. 



dbyGoogle 



PEN. V..^TRAWSGYWEIRIANT. 161 



a 
a 



st 

•o 



o 

o 

*C 



S 

^ 



•a 






-e . 

p -o 

•» o 
00 a, 

§1 



> 
>» 






I ^ 

■» £ 

•s S 

o 'S, 

S 0) 



.o 

'O O - 

o 

lî l 

Jr 'O 
•5- O -. 

■Ì- 

'O !t3 

S I >» 
5 2=' 

^l £ 
-tí — ' ►*< 

.û .« ,2 
.2 o .2 

« :s § 

5.-8 



s 

o 
o.. 









'tìL 



^, A 



•o 


^ 


-o 


(3 


^lf 


>* 


h*. 


c 




>k 


'3 


,0 


^ 
Ê? 


§ 


JH , 


J 


•o 


s 


•S-: 


bfi 


^ 


CÖ' 


gL 


P^ 


Xi 


»0 




T3 


g 


>v 


fO 


■O 


"S 


P 


^ 


'S 


*>» 


b 


M 


p^ 


í^ 


•o 


eâ 

Q 




:g 


'l 


£ 





dbyGoogle 



162 



III. CYNaHAN£DD. 



Vn awr crybwyllwo yr hyn sydd yn ançenrhcidiol ei 
wneyd yn y i^yng^hanedd wrth ddwyn i mewn unrhy w 
^rawsgyweiriad. 

1. Pa bryd bynag yr effeitbir trawsgy weiriad yn y ber- 
oriaelh, rhaid i'r unrby w hefyd gymeryd Ue yn y gy- 
'cghanedd— arweinir yr holl gyfansoddiad yn nghyd, 
drwy chwareu y seiniau hanfodol i'r cyweimod newydd 
yn y beroriaeth, a defhyddio y cordiau priodol yn 7 
gynghanedd. 

9. Gellir cynyrchu y nod arweiniol yn rhyw un o'r 
Ueisiau uchaf ; neu yn yr isalaw ; neu ynte yn mhob 
un o'r ddau: fel hyn, — 






î^? ^ 



^ 



-& 



e 7 



Dygir y traẁagyweiriad i mewn yn gyffredin ar gord 
y seithfed : fel hyn,— 



m 



^ 



-ot- 



\ Ond gellir ei wneyd ar rhyw un o'r annghydseiniaid 
ya rywiol, meg}'s ar y cwd chwe phump : fel hy»,— 



dbyGoogle 



PEN. r— TRAWSGYWEIRIANT. 
/ 



163 



m 



*=* 



-r> 



^ 



rof 



Heblaw y trawsgyweiriadau a eglurwyd yn y rhan ar 

' \>eroriaeth, i ba rai y perthyna yr angreiffliau cynghan- 

eddol uchod, cymerwn y cyfleusdra presenol i grybwyll 

un^ math arall a efTeithir yn fwyaf uniongyrchol mewn> 

cynghanedd ; seftrawsgyweiriaddisymwth. 

Trawsgyweiriad disymwtb yw y cyfnewidiad o'r cy- 
walr llon i'r cywair lleddf, neu o'r cywair lleddf i'r cy- 
wair llon, ar yr un cyweimod; megys o C lon naturiot 
i C lcddf ; ncu o A leddf naturiol i A lon : fel hyn, — 
1 Llon. LLeddf. . 2 Lleddf. 



P 



^ 



íg= 



± 



M 



-ö- 



^ 



231 



Zl3Z 



t: 



b ít 

Yn yiangraiflftgyntafni a welwn y trawggyweiriad 
disymwth yn'cymeryd ile, trwy ddefnyddio y lleddfnod r 
gyfnewid y trydydd mwyaf (C E) yn drydydd Ueiaf ; » 
thrwy hyny yn troi y cywair o fod yn Uon î fod yi> 
Ueddf. 

Yn yr ail angraifft y n>ae y trawsgyweiriad yn cymer- 
yd lle pan y mae y llonnod yn cyfnewid y trydydd lîeiaf 
(A C) yn drydydd mwyaf; a thrwy hyny yn troi y cy- 
waìr o fod yn lleddf i fod yn Uon^ 

Nid ellir defnyddio y trawsgyweiriadau byn endt 
mcwn angylchiadau neilldnel. 

Digitized by VjOOQIC 



164 



III. CYNGHANEDÍ). 



TS 

1 

faó 

.o 
o 






S 






I 






dbyGoogle 



FEN. VI.— AMRYWION. 1(J5 









c 



1 



5f S 



t 












tr 









o 


-i 


s> 


^ 




<• 


îS 


€ 




?% 


•> 


^ 


•ê 


^- 


>% 


K 


bo 


3 


s.-^ 


*& 


I^ 


1 




o 


'tì' 


9 


^ 


.â 


t^ 


2 


ìd 


tm 


tl. 


flt 


S^ 


& 


Bií 


43 


-H 


i 


á 


Ü 


ìí 


1 


•r **• 


. >k 


11 






-a « 




"^ M 


à 


5 *^ 


a 


^ •« 


.4 


3 S 


'S 


h <2i 


'E 


§■& 


ë' 


fi^ 



dbyGoogle 



166 ni. CYNGHANEDD. 

▲BEAN II.— AIL ADmODDUD O DAEDDIAD TE HOLL ••«DlAf . 

Y Cord cyffredin. 




Cord y Seithfed. 



m 



^m 



m: 



ä 



37 

6 

8 



6 
5 
3 



6 

4 
3 



6 

4 
9 



Tr Annghydseiniaid cydbwysol. 



7 

4(6) 
8 



^. rr I 'T I rOJU 



rsji 



isy 



33 



J^HJB 



9 9 



43 



76 



65 



Yn yr aDgreiütiau hyn, rhifnodwyd yr hoU gyfryBgau^ 
tr mwya cyfarwyddiad pcllaeh yr tfjfydydd. 



Digitized by VjOOQIC 



PEN. VI.— AMRYWION. 1(J7 

ADRAN III. — TRYÄAWD. 

Trysawd, fel y crybwyllwyd, yw y diefn e ddynodi y 
rordiau à rhifnodau. 

Llawer dull * a ddefhyddiwyd i'w nodi, gan wabanol 
awduron, o wahanol genedlaethau ; ond tybiwyf mai 
> '■ un isod y w y mwyaf naturiol a chyfundraetbol. 

7 Cord. Ei wreiddyn, Rhifnodiad, 

Y cord cyffredin Gwreiddiol 

Cord y'chweched Y trydydd islaw 6 

Cord y chwe pedwar Y pummed islaw ^ ? 

Cord y seithfed Y seithfed at y cord cyffredin 7 

Y cord chwe phump Y trydydd islaw « f 

Y cord pedwar tri Y pummed isíaw g ? 

4 7 
T cord pedwar dau Y seithfed islaw ^ v 

Y cord saith pedwar dau Y nawfed islaw 

Y cordiau cydbwysol a nodir fel yn yr aii adran. 

Os bydd y trydydd, tnewn rhyw gord, à Uonnod 
lleddfnod, neu naturiol, yn perthyn iddo yn yr erddygan, 
ysgrifener y cyfry w lonnod, lleddfnod, neu naturiol, is- 
law y cord, heb y rhifnod eî hun. 

Ond 08 bydd rhy w gpyfrwng arall o'r cord à Uonnod 
ileddfhod, neu naturiol, yn perthyn iddo, ysgrifener y 
rhifhod ar ol y cyfryw. 

Os bydd cyfrwng, neu gyfryngau rhyw gord yn para 
hyd y cord nesaf, dynodir hyny trwy dynu llmell : fei 
hyn, — — 

Byddai yn dda i'r holl gerddorlon ddefnyddio yr un 
dull, rhag dyryswch. 

• Gw«l T Gêírlyfr,:d8n y gair Trysawd. 

TiaiYN EHAN Y BmYBBBA» 



dbyGoogle 



RHAN IV. 

arsfatt^otitiiant. 



RHAGDRABTH. 

NATUR AC ELFENAU CERDDORIAETB. 

Gwyddom yn dda fod y testun sydd i fod dan eîn sylw 
presenol, yn teilyng^u y medrusrwydd a'r gallu uwcbaf 
i*w egluro a'i gyrahwyso mewa duli priodol ac effeiìhiol, 
y cyfryw allu a'r nad yw awdwry llioeUau hyn yn fedd- 
iannol arno. Y mae y teatun ynddo ei hdil yn ddyryi. 
Ond chwanegir at yr anhawsder (yn neillduol yn eì 
berthynas à Chymry a Chymraeg)Mwy eîn bod mor am- 
ddinid o gynprthwy awduron ereiil : nid oes, a'r awydd- 
om ni, yr un awdwr wedi ysgrifenu erioed ar y pwnc 
Mwy dymunol o lawer fuasai genym rodio ar hyd Uwybr 
profedig, ac ymdrechu arwain y darllenydd i syllu ar 
ol^gfeydd newyddion, adenu ei serch & gogoniant y 
wîad: ond nid felly y mae. Y gorchwyl blin o wneyd 
y íTordd sy genym, heb hanrdden dac amser i arwaîn 
nemawr ar yr efrydydd i weled rhagoriaethau y tir y nîa» 
yn sefyll arno. Eto gorchwyl sýdd raid ei wneyd ydyw, 
er anhawdded ei gyflawni, ac er- gwBeled< y oyneddfau 
sydd yn eî gyraeryd mewn Uaw. Gadawwyd o yn rhy 
hir heb ei gychwyn — y mae yn Hawn bryd ymosod ar y 
gwaith. Ac hyderwn y bydd ein llafur. gwan gyda'p 
gorchwyl yma, o'r hyn Ueiaf, yn foddion i symbylu rhai 
mwygaUuogi gymeryd gafael yn y gorèhẅyl, ac i*w 
ddwyn i fwy o effeitbiolrwydd. 

Tuag at roddi golygiad trefnus ar ein pwnc, dosparth- 
wn o yndairrhan.— L Cerddoriaeth, II. Cerddoriaeth 
Bglwyeig, Ac, lll. Cerddoriaeth Eglwysìg Oymreig. 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. J69 

Çjrnwysa y dosparthiad yma ^ymaint ag gydd yn ang- 
enrh«idiol ei wybod neu ddeaU. 

ADRAN I.— C ERnnoniÁETH. 

ün o'r pethau blaenaf sydd yn taro y meddwl ym- 
chwilgar mewn cysyUtiad & cherddoriaeth, fel gwybod- 
aethau ereill yn gyfiìredin, yw, pa foddjy daeth i fod, pwy 
a*i cenedlodd arycyntaf, a pha fodd yr ymddygwyd 
tuag ati yn ystod ei mabaudod : cwestiwn, mae yn wir, 
pe'i gofynid mewn cysylltiad â llawer o'r gwyddoregau 
a*r celfyddydau, a orphwysai yn anatebadwy^ Er i*r 
hanesydd chwilio cofadeiladau a choflyfrau yr hen oes- 
oedd,— ac i'r amseronydd manwl olrhain cyihewidiadau 
y dyddiau. gynt, ofer a fyddai eu hymdrechion, gwrth- 
ddrych eu hyngais a orweddai mewn ty wyllwch Aipht- 
aidd. . Ac er fod yn anhawdd, ìe, yn annichonadwy, ol- 
i^n yn drwyadl a phenderfynol, holl hanes cerddor- 
iaeth, o'i dygiad cyntaf i fod hyd y dyddiau preseool ; ac 
er fod llawer o*i gorchestion mygedawl wedi eu claddu 
mewn tywyllwch Sacsonaidd, eto, nid yw hyny yn 
rhwyátr anorfod i ni ddeall ei dechread, na gwybod pa 
fodd y daetb gyntaf i'r orsedd. Ffaith anwadadwy yd- 
y w, ÍFod y byd yn gyffiredtn dan ei , lly wodraeth, a hoU 
dylwythau y ddaear yn ddeiliaid iddi — o'r brenin coron- 
og ar ei orsedd, hyd y bwtfaynwr tlawd, neu y cardotyn 
llwm ; ac o'r person mwyaf diwylliedig, hyd at yr an- 
watddyn penaf. 

Os gwîr y darluniad yma (fel y mae yn ddîos mai ê), 
dygir ni o angenrheidrwydd at y pwynt, pa fodd y mae 
ganddi y fath ddylanwad ar y natur ddynol ? I'r hyn 
nid -oes genym aná ateb, mai merch natur ei hun ydy w. 
Nid trwy rym oelfyddyd na dyfais ei dygwyd i fod ; ond 
trwy ganlyn y teimladau mynwesol yn eu cysylltiad âg 
«nian allanol. Aralwg yw, fod natur wedi sefydla 
2i 

/ Digitized by CjOOQ lC 



1 70 IV. OYFANSODDIANT. 

pertbynai ngos rhwnp ysgogiadna y meddwl ft'r ■ynwyr 
o glywed. "Y mae gan bob un o*r synwyrau corphorol 
ei swydd a'i waith penodot; a hyny nid yn eî bertbynas 
unigoì â'r eorph, ond yn ei gysylltiad &'r cyfansoddiad 
fel y cyfryw. Y mae y golwg (er angraift) yn dwyn 
cysylitiad mwy uniongyrchol â'r deall nag yr un arall ; 
canystrwyddo ef, a thrwy ddansoddiadau oddiwrth y 
delweddau a ddengys. y derbyniasom y rhan fwyaf o'n 
syniadau a'n drychfeddyliau. Ond y mae y glust yn 
fwy cysylltedig &'r teim)adau. Ac y mae i'r teimladao 
byneu gwahanol seiniao, y rhai a adnabyddir ac a 
deìmlir g^n ddynolry w yn gyffredinoL Dyma wirionedd 
a brofir yn barhaus yn y byd. . Mewn ymddyddanion 
cyfiredin, os bydd heddwch, tangnefedd» a cbydundeb 
yn teyrnasu, defnyddir seiniau llyfn a thyner gan y cymi> 
deithion. Felly hePyd y mae i ofn, llawenydd, galar, 
digofaint, yn nghyda phob teimlad yn y fynwes ddynol, 
eu gwähanol seiniau yn cael eu hamlygu yn ymddy- 
'ddanion a chyfeillach dynion yn gyffiredin, a hyny yn 
unig trwy rinwedd cynhyrfiad naturiol. Y mae dyn yn 
dyfod i ganfod hyn yn fuan, a'r wers y mae yn ei dysga 
oddiwrth hyny, ydyw, hwyhauy seiniau yma i'r dybeo 
o barhau rhyw nwyd neu deimlad. O hyn hefyd y 
deiUiodd y gallu o gynhyrfu a dyrchafu yr un teimladan 
ynereill; trwy ddefnyddio y cyfryw seiniau, hyd yn 
nod pan na byddai y teimladau a'u cynyrchodd ar y 
cyntaf yn bodoli. Ar yr egwyddor hon y cynghorir 
yr areithiwr ieuane i ddal sylw ar y gwahanol dduUiaa 
a seiniau a ddefnyddir mewn ym^dyddanion amryfal, 
pan bo y siarcdwyr tan ddylanwad rhyw nwyd benod- 
oi, er mwyn iddo ddysgu trwy'r amgylchiad, i roddi 
bywyc a thrimlad yn ei araethian. Y mae yn wir nad 
ywy seiniau eto yn addas i'w galw yn gerddoriaèth, 
•nd dyma yr tgin. 

Digitized by VjOOQIC 



RMAGDRAETH. 171 

Elfen m\\ menrn cerddonaeth, ac yn deilliaw o eg- 
wyddor blanedig yn y natur ddynol, sydd yn ymuno yn 
fuan à seiniay, ydywr mydyr. Trwy ba foddlon y daeth 
i ymarferiad— pa un ai ei ddefnyddio i alluogi amryw i 
ganu y seiniau ar yr un pryd— ai ysbryd trefn ac iawn 
ddo8parth!ad,yr hwn gydd yn gweithredu mor gyíFredin- 
ol,— neu ynte rhyw beth arall fu yn achlysur iw gy- 
nyrchu: hynnis gwyddora; ond sicr y w, mai cariad at 
fydyr yw un o egwydtíorion mwyaf cyffredin y natur^ 
mae yn cyrhaedd trwy bob cenedl, bob oes, a pbob dos- 
parth o ddynion, . 

Y cara nesaf a wnaed yn naturiol. oedd rhanu y tonau 
yn hanner tonau. Canfyddid yn fuan y gall dyn yng- 
ano dwy don fer yn amscr un don hir, yr un fel ag y gall 
roddi dau gam byr yij amser un cam hir. Y mae dỳn 
yn c^ael ei arwain yn naturiol i hyn yn hir cyn y mae yn 
ystýried ac yn myfyrio ar hyny, Fel hyn y cafẃyd dau 
brif elfen cerddorjaeth— focau a mydyr. 

Ar y cyntaf yr oedd barddoniaeth a dawns yn ucol 
bobamserâ cberddoriaeth,a'r fwyaf henafol oedd dawns, 
fel y profir oddiwrtU genedlaethau yn gyffredin yn ys- 
dodeu mabandod; ac fe allai mai hyn eto a roddodd dde- 
chread i fydyr. Ond yn raddol dechreuwyd dderchafu 
mawl i wrthddrych yr addoliad, adrodd gorchestioh y 
gwroniaid, ac adgofio teilyngdod yr henafiaid— oll mewn 
penniU a chàn. Yr oedd y fath undeb rhwng y doniau 
hyn a'u gilydd yn mhlith y Groegiaid gynt (ac yn 
mblitb yf henafiaid o bob cenedl), fel y galwodd Homer 
faiddoniaeth, cerddoriaeth, a dawns,yn brif addurniadau 
y wîedd— a galwid y bryddest a'r erddygan gynt, wrth 
yr un enw. Ond yn raddol gwahanwyd y ddawns oddi- 
wrth y gân, a'r erddygan oddiwrth y geiríau. Y canlyn- 
iad fii, myfyrio teiniau cerddoriaeth yn iaith y nwydau 

Digitized by VjOOQIC 



172 IV- CYFANSODDIANT. 

a*r teimladau, yn anníbynol ar bob peth arall. Ae er 
fod cerddoriaeth yn iaîth mor ddealladwy a phriodol i'r 
teimladau, ag ydyw Cymraeg i'r Cymreigydd,Saesonaeg 
i'r Saesnigydd ; eto nid yw iaith sain yn unig^ol, nac isiih 
y bardd yn unigol, yn berffaith — ond cyûwysîr per- 
ffeithrwydd y naill a'r llall yn undeb y ddwy à'ü gilydd , 
fel y caf ddangos yn ol llaw. 

Y crybwyllion yma a'n harweiniant i' gymeryd golvg 
driphiygargerddoriaeth — seffel Gwyddoreg, Celfydefydt 
a Chaniadaeth. 

1. Y rhan Wyddoregol sydd yn traethu am seiniau 
cerddoriaeth yn eu holl berthynasau eìfenol. Mewn 
g^ir, pob peth sydd mewn cerddoriaeth yn * wrthddrych 
i*r deall yn unig, gellir eî olygu yn perthyn i'r " rhan 
Wyddoregol. Yn y taîr rhan flaenaf o*r Gramadéglí'WD, 
buom yn traethu ar gerddoriaeth fel Gwyddoreg. Yn y 
rhan gyntaf, eglurwyd yr holl arwyddluniau a ddefnydd- 
irynddi. Ynyrail ran, cymerwyd seiniau cerddoriaeth 
mewn llaw, pryd y dangoswyd eu nifer — y rhanwyd 
hwynt i'r manylrwydd mwyaf — ac y dangoswyd eu 
gwahanol heffeithiau— dan y pen Graddfaau. Wédi 
hyny eglurwyd eu perthynas naturiol â'u gilydd, dan y 
pen Cyweiriau. Yna chwiliwyd i mewn i*r deddfau 
sydd yn llywodraethu y cyfnewidiadau celfyddydol a 
wneir iddynt— dan y penau Trawsddodiad a Thraws- 
gyweiriant, Yn ddiweddaf, dangoswyd y cysylltiad 
mydryddol sy rhwng cerddoriaeth a barddoniaeth — dan 
y pen Acenyddiaeth. Yn y drydedd ran, dethrenwyd 
drwy roddi i lawr y prif osodiadau yna ; dangoswyd pa 
^einiau sydd yn soniarus gyda'u gilydd, a pha rai sydd 
yn ansoniarus gyda'u gilydd ; ac yn nglŷn â pholi un 
o'f ddau, eglurwyd pa fodd y mae ereill yn d-sliliaw 9'r 
prif gordiau,o'r rhai mwyaf agos, hyd y rhai peUaf eu 



yGoogle 



RHAGDRAETH. 173 

pértbynas; y cwbl dan y penau Cydseiniaid ac An- 
nghydseiniaid, Wedi hyny, egiurwyd y ddeddf sydd yn- 
llywodraetbn mynediad yr annghydseiniaid i'r cydsein' 
iaid-— dan y pen Parotoad, Tarawiad, ac Adferiad yr 
auigbydseiniad. Ac yn ddiweddaf oll, nodwyd y 
neillduolion sydd yn dygwydd mewn cynghanedd, mewn 
amgylcbìadau penodoi — dan y penau Diweddehau a 
Thrawsgyweiriant. 

Fel byn yr ydym wedi gosod ger bron yr efrydydd, 
gyfundraeth gyflawn a rheolaidd o elfenau cerddoriaetb, 
yn sylfaenedig ar natur ei hun. 

Wrth dynu brasluniad o*r gyfundraeth ar y cyntaf, 
ein penderfyniad oedd peidio à dewis yr un awdwr 
neilldnol i'w ganlyn, nac ychwaitb gwncyd crynhoad 
cyfieithiedig o amrywiol awduron ; ond yr egwyddor a 
ddewisasom i weìtliredu wrthi, ydoedd, darllen yn ofal- 
us bob awdwr ag a allasem ei gael, a barnu yr oll yn 
ngoleuni natur a chelfyddyd ; yna corphori eìn syniadau 
yn un gyfundraeth gyson à Cherddoriaeth Eglwysig 
Gymreig, Dyma yr egwyddor a famem yn iawn, ac 
wrth hon yr ydym" yn glynu yn ddiymwrthod. Gan 
hyný, nid yw o gymaiût pwys genym pa awdwr neu 
awduron a withddywedwn, os byddwn ÿn gyson &'r eg- 
wyddor hon ; a pha le bynag y methwyd, neu y methir 
eto, gyrhaedd y nod yma, bydd hyn yn deilliaw o'n han- 
wybodaeth a'n hanfedrusrwydd, ac nid o fwriad. 

2. Y rhan Gelfyddydol sydd yn dysgu uno y seiniau 
yma yn erddygan, neu gyfansoddiad cerddorol. Rhaìd 
i'r rhan gelfyddydol gynwys digon o wybodaeth a chyf- 
arwyddiadau i arwain y cyfansoddwr i drefhu y seiniau 
mewn cyfortalwch cywir— ac yn y fath fodd ag i gy- 
nhyrfu lu)il deimladau ne« nwydau y oatur ddynol— a 

hyny mewn cydffurfiad à'r genedl a*r pwnc y byddys yn 
2» 

Digitized by VjOOQIC 



174 IV. CYFANSODDIANT 

eyfansoddi atynt. Dyma'r gorchwyl mawr a phwysig 
fydd gcnym mewn llaw yn y bedwaredd ran o*r Gramadeg. 
Am hyny, amcan y cwbl fydd, gaUuogi y cyfansoddwr i 
ddefnyddîo ei wybodaeth gerddorol i gynyrchu cyfen- 
loddladaô eglwysig, addas a theilwng i dymher, nod- 
wedd, ac athrylith, cenedl y Cymry. 

Yn awr (a defnyddîo iaith gymharol) ni a welwn fod y 

rhan Wỳädoregol yn parotoi sylfaen a defnyddiau i ad- 

eiladu ; ond dim yn mlìellach — a'r rhan Gelfyddydol yn 

■ ymafîyd yn y defnyddiau, ac yn goruwchadeiladu ar y 

sylfken osodedig. 

3. Ÿ rhán GaniadaetLol, sydd yn cynwys defoyddiad 
yr etddygan neu gj fanscddìad. Nid yw yn ddi^on deall 
alhrawiaeíh saîn ynwyddoregol, na'u huno eilwaith yn 
gelfyddydol; ond cyn y ceîr y budd a'r dyddanwch 
sydd yn gynwysedtg yn y wybodaeth, rhaid i'r hyn a 
gyíHnsoddwyd gael eí ddadgaau. 

Dan y p«n hwn sylwn yn gyntaf, beth yw'c^nu; 
ac, yn ail, fod canu yn rhan atbenîg o addoiîad y gwir 
Dduw. 

I. Gadewóh i ni chwîlio ychydig yn''gyntaf, beth & 
féddyfir wrth ganu. 

Y mâe y gaîr canu yn tarddu o'r gaîr cân, fel y mae'n 
amlwg i bob Cymreigydd ; ystyr blaenaf pa un yw, 
ffíüneyd peth yn amlwg neu eglur» Y mae y gair cân, 
a'r gair càn, gwỳn neu ysblenydd, yn deiDiaw o'r un 
gwteiddyn, ac yn perthyn i'r un drychfeddwl cyntefig; 
ftWr» gan iiyny, y mae y gaîr canu yn ei ystyr wreîddiol 
yn arwyddo, dwyn peth i oleuni. 

Y defftyddiad cyntaf a wnaed o'r gair fel enwedig- 
aeth, a gymhwyswyd at ddarluniad cyhoedd o unrbyw 

, beth mewn barddoniaeth a cherddoriaetb ; ftc y mae't 
gairbydbeddyw yn cael ei ddefoyddio am er>fknioddi 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 176 

englyn^ cy wydd, &c,, jn gjstal ag am ddadseinìo erddj- 
gan. 

Ymddengys y priodoldeb o hyn yn amlwg, pan yr yi- 

tyrír fod pob peth addygid i sylw yn yr hen amaeroedd' 

yn cael ei wneyd mewn barddoniaetb a cherddoriaeth"-pa 

un bynag ai talu parch ac ymostyngiad i wrthddrych eu 

haddoliad — adgofio goichestion eu henafiaìd-^adrodd 

bywyd eu gwroniaid — gwawdìo eu gelynìon^^neu ynte 

egluro duwinyddiaetb a llênoriaeth yr oes; gwnaed hyny 

ar y cyntaf mewn barddoniaeth a cherddoriaetb, fel yr 

^öig gyfryngau effeîthiol. Gan hyny, a chadw at ystyr 

cyntefig y gair, arwydda ccfnu, y n 1, amlygu neu ddangos 

unrhy w beth mewn mydraeth — ac, yp 2, dadseinio neu 

leisio unrhyw eiddygan neu gyfansoddiad cerddoro:. Ac 

wrtb ystyried cyflwr a defnyddiad gwafaanredol y don- 

iau hyn yn y dyddiau presenol, yr ystyr mwyaf addas, 

efallai^ yw yr olaf. 

Felly, oddiwrth y defoyddiad yma, canu yw rhoddi y 
llais allan yn fawsaidd a soniarus. Gan hyny nid can« 
yw pob swn a wnier gan ddynion à'u ileisiau, mwy nag 
ydyw rbochiad mochyn, cyfarthiad ci, neu weryriad 
march ; ac nid jrw pob swn a wneir gan ddynion, hyd 
yn nod yn addoliad y gwir Dduw, ac a olygir gan lawer- 
oedd yn ganu, yn deilwng o'r enwad. 

Oddìyma hçfyd y deìlliodd y priodoldeb p ddywedyd 
fod rhai o*r adar yn canu; megys y gòg, y fwyalch, a'r 
eos: pryd mai anmhriodol fyddai dywedyd fod pob 
aderyn yn gwneyd felly ; • megys y frân, y barcut, neu 

• Dywed rhai nad oes genym angraifit o aderyn o 
fwy maintioli nâ'r fwyalch yn canu ; ond dy wedwn ni y 
Cymry fod oeiliog yr ìàr yn canu, er, efallai, na wna yr 
nn genedl arall feUy. Pan y dywed y Cymreigydd, 
"Canodd y ceiliog," dywed y Sais, '* The cock crw/' ao 

Digitized by VjOOQIC 



17« 



IV. CYFANSODDIANT. 



y paen. O herwydd nid yw lléisiad y rhai plaf, oamyn 
crech seiniau afreolaidd ac aflafar : pryd y mae caniadau 
y rhai blaenaf yn ddylyniad rheolaidd o seiniau penod- 
ol y raddfa. £r asgraiflt^flurfir cân y gôg: o ddwy saio, 
y cyweimod a'i drydydd: fri hyn,-— 



i 



m 



ys"" 



£ 



Ctfcẁ. Cwcw. Cw«w. 

Cân y fwyalch heíydya ffurfir o bedair sain ; y cy weir- 



nid, " The cock sang." Ond y pwnc yw, a ydyw y 
Gymraeg yn anmhriodol ? Y gwreiddial y w, Alectôr 
ephônêse. Yn awr ystyr y gafr phóneé, a gyfieirtiir ymti 
canu, yw aeinio, lltisio, a'r cyflelyb ; oddiwrth phátié, j 
llais, swn, &c., yr hyn a arweÌDÌodd rhai i feddwl yídyUi 
gael ei gyfieithu yn debyg i hyn — Ueisiodd y ceiliog, 
neo rhoddodd y ceîJiog ei lais attan. Ond nìd yw 
tarddiad ac ystyr y gair.gwreiddiol yn aicrhau fod defn- 
yddiad y gair Cymreig ea9it(,ijarwyddQ Ueisiád y ceiiibg, 
yn annghywtr, hyd yn nod pe golygem nad yw y gaír yn 
y Groeg byth yn cael ei ddefnyddìo i ddynodi seìniau 
cerddorol (yrhyn a wrthddywedir gan Greenfield) ; canyB 
y mae i'r ceiliog ei dôn briodol, yn cael eu gwneyd i 
fyny o seiniau penodol y raddfa, er nad mor gydffuif 
ageiddoyg^g a*r fwyalch. Yr un fwyaf cyf&edin a 
ddaliais sylw gan leisiau da, a ff'urfir o dair sain,'y cyw- 
eirnod, — ei eilfed— a'i drydydd: fel hyn,— 



^grrn -a 



Ac er nad y w pob ceilîog yn lleisio yr un fel ya boUoI^ 
eto y mae gan bob un rifres benodol o seiniau. Felly 
roi feddylîwn mai nid anmhríodol yw dywedyd fgd y 
ceiliog yn c»nu. 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 177 

Dod— ei áryàyàà — ei bummed — ^a'i wythfcd ; y cwbl yn 
gwneyd y cord^yffredin : íel hyn, — 



f'M'''E fn.i r.D- l l 



Meddyliwyf fod yr eglurbâd yma yn gy wir, nid yn uníg 
yn ei berthynas à'r Cymry a'u hiaith, ond hefÿd à holl 
gpenedlaethau henafol y byd : o herwydd yr oedd ymar- 
feriadau barddonol a cherddorol yr oil o honynt yn debyg 
i'w gilydd. 

Yn yr ystyr yma y mae yr ysgrifenwyr santaidd 
yn son am ganu. Gelwir y cyfansoddiad ei hunan yn 
g^n, a liuniad y farddoniaeth, yn nghyda lleisiad y ger- 
ddoriaelb, yn ganu. Ni souir ganddynt am neb na dim 
yn canu, ond dynion, angelion, ac adar, oddieithr mewn 
láith ffügyrol. Ac nid.pob lleisiad o'r etddynt hwy 
chwaîthaelwirynganu; dìm ond yr hyn sy'n gydunol 
à'r eglurhàd a roddwyd. " A phan glywodd Josua swn 
7 bobi yn bloeddio, efe a ddy wedodd wrth.Moses, y mae 
swn rhyfel yn y gwersyll. Yntau a ddywedodd, Nid 
Ufus bloeddio am oruchafiaeth, ac nid Ilais gwaeddi am 
golli'r maes ; ond swn canu a glywaf fi." 

Yn nnol à hyn gwahaniaethir canu ya y Beibl oddi- 
wTth bob dawn a gras ysbrydol, a phob dyleddwydd 
grefyddol arall: acigyûawniy rhan yma o*r addoliad 
yn gymeradwy gan Dduw, ac er budd i ddyn, dangosir 
fod yn rhaid yn 

1. rr gálon fod yn y gwaith. Felly dywed yr apostol 
wrth ysgrifenu at yr Ephesiaid. * " Gán lefaru wrth 
eichgìlydd mewn salmau, a hymnao, ac odlau ysbrydol ; 
gan yewiM a phyncio yn eich calon i'r Arglwydd." Nid 



• Pen. y. ado. 19 



dbyGoogle 



178 IV. CYFANSODDIANT. 

eyfeiriad at orfoledd ysbrydol neü lawenydd yn yr Ya- 



bryd Glao, sy gan yr apostol yn y lle hwn ; canys 7 
y saint yn fynych yn cyfranogi yn helaeth o'r llawenydd 
hwn, pryd nas i^allant ddefnyddio eii Ileisiau i çann. 
Ond meddwl yr apostol yw, y dylai y galon ymgymeiyd 
â tbestun neu fater y gân, yn gyatal ag y mae*r, tafod yn 
ymgymeryd â'r seiniau. 

2. Dylid canu yn rheolaid4.* Felly y dysgai y P^alm* 
ydd * i ganu raawl yn ddeallus — a cbanu ju. fferdd^for. íí 
■ soniarus : a phwy ond yr ynfyd a hoffai anwjsddeidd-dra 
ac annhrefn gyda hyn, yn fwy nâ phethau ereiU? . 

II. Bod canu yn rhan arbenig o addoUa4.> y ^^ 
Dduw. Pro6r hyny oddiwrlh y cysylltiad m.cje*pl,fly 
rhwng dyn a seiniau cerddoriaeth. 

Sylwasom o'r blaen fod perthynas neillduol .rhi.^nç, y 
synwyr o glywed ac ysgpgia4au y ipeddwlA theimiadau 
ygalon. Dibyna hyny ar y gwirionedd,^nwadad^, 
fod dyn, tra yn y fuchedd hon, yn dwyn cysyUtJad ^ 
anian allanol yn yr oU o hono— fod y Creawdwr dôeth 
wedi ei lunio yn y fath fodd, ^g i effeithio ç^r, a derb^n 
effeithìau oddiwrth, wrthddrych^u a gweithrediadau 
natur. f Fe saif y gosodiad yn ei gysylltiad à dyn fel 
bôd anianyddol a phçiríaDnol {physical and carganùsed 
l>eing)y yn gystal ag fel creadur moesol ameddyliol — ond 
yn yr ystyi diweddaf y mae a fyno ni âg ef yn bresenol. 
Os edrychwn ac os sylwn yn fanwl ar seiniau fel y 
cyfry w, ni a gawn eu bod yn ffurfio iaith naturiol mor 

• P«. xlvíl. 7. a xxxHi. 3. 

•f y mae y pwne athronaidd uchod yn rhy helaetiì i 
ymosod i'w egluro a'i brofi yn gyflawn yn y Gramadeg 
hwn ; ond y mae yr awdwr yn bwriadu ei ddwyn yo 
fuan i sylw ei gydwladwyr, mewn llyfr gwahanol) yn 
nghydag amryw o bynciau ereill mewn athroniaeth. 



dbyGoogle 



EHAGDRABTH. 179 

ddarluniadol a îaîth celfyddyd— er, mae yn, wir y gellîr 
€Î chyfnerthu yn fawr drwy olygfon ac agweddau dar- 
luniadpl. T mae y llais yn ei seipiadaetb yn unig, yn 
offeryn diçon nerthol a galluog 1 greu onrhy w deimlad 
iliwiig dyn a dyn» Ac yn wir y mae digon o debygol- 
rwydd rhyngom oi a'r anfeìliaid is-raddol, yn arwyddíon* 
seini<]^l llawer o*r cynhyrfiadau, megys digdcr ac ofn, 
trhrtwch a llawenydd, fel ag i brofi fod yr egwyddor yn 
cyrhaedd tahwnt i derfynau y rhyw ddynol. Beth y w 
ffÿnnonell wreiddîol y cyfiyw wahaniaethiad, nîd oes a 
fynora yn bresenol ; ond yr ydym yn dysgu drwy brofiad 
a cbymdelthas bêth yw arwyddocâd yr hyn sydd yn 
Jeìsiof ya unlg, yn wahanedig oddiwrth eiriau. Braidd 
y gellir meddwl am gysgod o amrywîaeth ystyr, ac o*r 
hyn neíaf yn y teimlad gwanaf, cad oes îddo ei saìn 
bŵdoî, ac nad eîlir eì ddarlunio yn gy wîr drwy seiaiad- 
^eth — fel y gellir dywedyd yn unig oddiwrth y saio, yn 
anhfbynol ar eiTîan, beth yw ysgogiadau y galon, a 
pheth yw gweithredîadau y dealldwrîaeth. Dyma'r 
«chos fod cerddoriaeth, hyd yn nod ar wahan oddiwrth 
eîriau, mor alluog ac addas i gyflwyno a chyiihyrfa 
gweithrediadauy raeddwl^mor belled ag i adrodd llawer 
chwedl fuddiol gydag argraíf annîleadwy, a ìlawer go- 
lygiad gwronaidd neu dyner yn eithaf dyowaredol, heb 
gynorthwy lleiaf yr un arwydd llafar, 

Yn awr, rhaid golygu y gallu yma mewn cerddoriaeth, 
yn weithred uniongyrchol y Creawdwr, mewn addasiad 
natur allanol a defnyddiol, at gyfansoddiad moesol 
dyn ; canys beth a all fod yn fwy addas i' w gyfansoddiad 
moesol, nà'rhynsydd àthuedd penodol i*w ddiwylliad 
moesol? a pheth sydd yn fwy effeithiol i hyny nâ cherdd- 
criaeth ? 



dbyGoogle 



1 80 IV. ÇYFANSODDIAÍîT. 

Ary bertbynas hon yr ymddibyna yr effaith neiUduol 
sy gAn i^erddoríaetb ar dymherau dyn. 

Nid ein bamcan preseaol yw traethu ar y cysylUiad 
sy rhwng y tymherau á dyn fel oreadur ihesymol a 
moesol, nac ar y dylanwad sy gao wir grefydd ar j cyf- 
ryw : gadawwn hyny i'r athrooyddion a*rduwtDyddion. • 
Y mae byny yn ddigon aiplwg, oddiwrth ffetthifiu am) 
a chyfiredin, fod gan gerddoriaeth ^aith a.dylaowad 
mawr ar y tymherau^ ac y mae y berthyaaa bon mor 
agos, a'r dyianwad mor gyffredin, fel mii anaml y cyf- 
arfyddir âg eitbriad: a barna y rbai mwyaf gwybodaaf 
mewn aniandraw, fod rhyw anmherffeithrwyd4 yo 
mheiriannwaitb y dynion hyny nad ydynt yn ddeUiaidi'r 
dylanwadyma.^ 

Ond dibyna natur y ddylanwad ar natur y beroríaetb, 
fel 7 cawo ddangss eto yn yr ail adtan. 

Nid pwno dîweddar mewn oerddoriaeth ydyw hyn, fel 
y gŵyr pawb sydd yn lled wybodus yn ei hanesîaeth, 
ond daliai yr benaliaid y sylw manylaf amo, yr byn a'n 
galluogodd gymaint i gynyrchu erddyganau mor efl^itìi* 
iol. Ac yn wir, nid oedd yn gêl oddiwrth y wir 
eglwys dan yr hen oruchwyliaeth ; ond ymddengys 
yn lled amlwg fod y prophwydi gynt yn deall fod gan 



• Oall y Crmro unfatth gaelllawer o oleani ar y pwne, drwy 
fyfyrio gwaith rha|p)Brol y gallaog Jonatban Edwards o ▲merica, 
ar y serchiadaa crefyddol, a gylieithwyd gan y Parch. T. Jones, 
Ainlwcb. 

t Combe, &c. 

'S Dywedodd Sbalcespeare am y teuln yraa fel hyn ; 
The M an that bath no Music in bis SotU. 
And is not moyed with Conoord of sweet soonds, 
Is flt for Treason, fitratagems, and Spoils ; 
The Motions of his Spirit are duU as Nlgbt. 
And bis Aífcction dark as Brebus ; 
Let no such Man be trusted. 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 181 

gerddoríaeth effaitìi rhagorol ar y dymher, a gallu cy. 
mhwys i ddwyn yr ysbryd a*r teimlad i agwedd addas yn 
ngwasanaeth crefydd. Y mae yn amlwg •ddiwrt!i yr 
ysgrythyrau santaidd, fod yti aDgenrbeidiol f r jprophwyd 
fod mewnffurfac agwedd addas o ran ei feddwl a'i 
deimlad, er ei gymhwyso i dderbyn ysbrydprophwydol- 
laeth; a*r meddloû a ddefnyddid i hyny oedd cetddorìaeth. 
Cawn angraifft amlwg o hyn yn 2 Bren. ÎH. Pan yr 
oedd breninoedd Israel, Juda, ac Edom, yn gwrthry- 
fela à brenin Moab, daethant i ymofyn am Eliseus y 
propbwyd, fel y gallent ymgynghori àg ef. Oddiwrth 
adroddiad o*r ymddyddan a fu rhyngddynt, ymddengys 
yn amiwg i ddìgoftiint y prophwyd enyn i raddau at 
frenin Israel ; ond o herwydd ei barch i frenin Juda, efe 
a brophwydodd iddynt. £to yr oedd ei gynhyrfiad at 
frenin Israel wedi ei annghymhwyso i dderbyn ysbrỳd 
prophwydoliaeth ; a'r moddion a ddefnyddiodd i'w 
ddwyn i agwedd iawn, oedd galw am gerddor — '* A 
phan ganodd y cerddor, daeth Uaw yr ARQi«wrj>x> arno 
ef.'' Yrun peth hefyd a sonir am dano yn 1 Sam. x. &. 
"Peroriaeth ♦ # ♦ ♦ 

Y glust a egyr yn glau, 

A chwyd yr hoU serchiadau 

At lu Ner, telynorion 

Eilysef! anwylweîs lon." 
Yr un feddyginiaeth hefyd a gafwyd i wella ysbryd 
drwg Saul. " A phan fyddai y drwg ysbryd oddiwrth 
Dduw ar Saul, y cymerai Dafydd delyn, ac y canai k*ì 
ddwylaw : a byddai esmwythdra i Saul; a daoedd hyny 
iddo, a'r ysbryd drwg a giliai oddiwrtho,'' J Sam. xxiiì. 
16. Beth oedd yr yshryd drwg hwa sydd yn ansicr ; 
ond digon tebyg mai drygnaws nwydol ydoedd : beth 
bynag, yr oedd yn ddarostyngedìg i allu cerddoriaeth 
Dafydd, fel y darhmia y bardd,— 

Digitized by VjOOQIC 



182 IV. CYFANSODDIANT. 

Pan ddae*r praddglwyf, giwytnwyf gryd, 
Drwy gatbrawf y drwg ysbiyd, 
I flinaw Saul afloDydd, 
A'i gynhyrfu'n ddu *n ei ddydd, 
Dafjrdd wiwfawr, gantawr gwyn, 
Gymerai, daliai'r delyn, 
Gan chwareu'n geinwycb eres, 
Heb ŵyraw er Huniaw llês. 
Drwy ddwyfol derdda wiwfad 
Cynortbwyon mwynion mftd, 
A llwyr gynhyrfiadau llawn,- 
A doniau'r Ysbiyd uniawn. 
Drwy ei ffydd — drwy hoff weddi — 
Drwy ymdrechawl freinnlaw) frî— . 
. Drwy siriol daran seirian, 
Rboddai gerdd yn rhwydd ar g&o ; 
Cerdd fydryddawg, glymawg glod, 
Cerdd hoyw, eglur,— cerdd hyglod, — 
SoDÌarus dôn synwyrawî, 
Tôn gywrain, o firain fawl, 
Tòn dderch yn Uannercb y llya ; 
Tòn nefolaidd, tòn felus, 
Tòn santaidd buraidd barod, 
Tôn rasawl i fythawl Fod, 
Tôn ysbrydol dduwiol ddwys, 
Bêr odiaeth, ail Baradwys; 
Tôn bwylus iachus uchel, 
HoiTrad amyg fiTrydiau mél. 
Hael fywiog odidog dòo, 
Mawl oslefamelyslon ; .:; 

Drwyefiaith hoy wfaith hyfawli' 
Y gerddoriaeth helaeth hawl, 
las brad drem yrysbryd drwg 
A giliai ffwrdd o'r golwg ; 
Rbadawl esmwythder odwedd 
A gai Saul yn ei gu sedd. 
Ciliai'r prudd-der, trymder trwcb, 
Anaddas aflonyddwcb ; 
Hyll agwcdd y Ilewygon» 
Oll giliai a barai bo'n. 

ÌEUAN CABftBINION. 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 183 

2. Gellir rhesyaiii fayn oddiwrth y ffaith fod canu yn 
yr eglwyB yn mbob oes o'r byd. 

Y mae yn wir fod y pwnc dan sylw yn ci gysylltiad 

â'r eglwys, cyn, ac i raddaumawr dan, yr («achwyliaeth 

Foeseuaidd, yn gorwedd mewn tywyllwch annhreidd- 

iadwy, ac yn hollol anobeîthîol o ymchwiliad trwyadl. 

Er hyny, y mae y crybwylliadau a wneir yn yr ysgrytíî- 

y raii santaidd, yn broflon digonol fod cerddoriaeth mewn 

bri mawr yn yr eglwys dan bob gornchwyliaeth. "» 

Yi ydy m yn cael fod cerddoriaeth yn y byd mor fore ag 

amser Jubal y chweched o Cain, ac wedi cynyddu i'r 

fath raddau fel yr oedd yn dad pob teimlydd telyn ac 

organ;* ac er nad o€« genym sail î gredu fod Jubal yn 

rhoddi ei wasanaeth fel cerddor yn yr egiwys, eto nid oes 

genym le i gasglu nad cedd yn cael ei pharchu a'i gwr- 

teithio o fewn i addoliad y gwir Dduw. Felly hefyd y 

parhaodd hyd yr oruchwylîaeth Foesenaidd, er na wneir 

crybwylliadau penodol o byny, yn fwy nâ rhanau a 

ffurfiau ereill perthynol i grefydd. 

Dan yr oruchwyliaeth Foesenaidd cawn grybwyllion 
aml a phenodol am ganu, cantorion, &c. Canodd Moses, 
Miriam, a holl gynulleidía meibion îsrael, yn odidog 
iawu ar lan y Môrcoch, mewn canlyniadi'r waredigaeth 
ryfeddol a gawsant rhag Pharao a'i lu f 



• Gen. iv. 21 . Nis gwyddom pa fath offerynau alun- 
iwyd gan Jubal; ond gwelodd yr hanesydd safttaidd yn 
addas eu galw wrth yr enwau telyn ac organ, Efallai 
fod cinor (telyn) yn arwyddo pob math o offer llinynol 
i»w chwareu á'r bysedd ; ac ugab (organ) yn arwyddo 
•pob math o offer gwyntol. 
t Exod. XV. 1—22. 

Fe eiliai pawb fawl i'w Pen, 
Parhaus ganent i*w Perchen. 



dbyGoogle 



184 IV. CYFANSODDIANT. 

Canodd yr IsraAUaid ganiad ar eu bymdaith yn Beer: * 
a Debora a Barac am y waredigaeth a gafodd Israel o 
ddwylaw Jabin brenin Canaan. f 

Yn ngwyneb yr ychydig ddyfyniadau hyn, ni a welwn 
yn amlwg, mai arferiad cyffredin gan blant Israel oedd 
canu mawl Vr Argìwyàá yn ngwyneb gwaredigaethau ac 
amgy lchiadau neillduol. 

Ond fe'n dysgir yn fwy manwi fod canu mawl yn rban 
arbenig ac ardderchog o'r addoliad dwyfol yn amser 
Dafydd, peraidd ganiadydd Israel. Gellir edrych ar 
Dafydd felun o brif ddiwygwyr cerddorìaeth eglwysigyr 
oesoedd : nid yn unig o ran ei gyfansoddìadau bartldon- 
ol, X ond hefyd yn ei ddiwylliadau cerddorol, fei y cawn 
achlysur i fanylu eto. 

Molai tafodau miloedd; 
Ün yw y gân, enwog oedd. 
lachawdwriaeth, wych dirion 
Yw swn yr awdl hyawdl hon: 
Gwaredigaeth o gaeth gur, 
lachusawl hedd a chysur — 
Unaf à nhwy yn fy nhaith, 
M yfyriaf am wiw fawrwaith : 
Molaf loN ffyddloB a phur, 
Gàn Moeseuj gwn ei mesur : 
O bur rywiog bêr awen, 
Boed ddidawl fy mawl : Amen. 



Pedr Fardd 



* Num. xxi. 17. f Barn. v. 

% Prydodd dalm o bêr salmau, 
Fwyned im' yut, f enaid mau ! 
Canu dwsmel a thelyn, 
Yn hardd a wnei'r gwiw fiirdd gwyn : 
Gyda'r Uaw ydd al'r awen, 
Wi ! wi ! i'r Uaw wîsgi wen : 
Ewybr oedd y boreddydd, 
£i lais ym min dich-lais áyáá, 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 185 

Y diwyg^iad yma yn y rhan hyn o addoliad y Gonich- 
af, a ganlynwyd à diwygiad cyflredinol yn ngfhrefydd 
yr oes ; («) yr hyn hefyd a fu yr efiaith yn nyddiau Solo* 
mon, Jehosaphat, Hezecia, Ezra, Nehemia, ac ereill. (6) 
Ac y mae rhai wedi sylwi, "pan y byddai diwygiad 
mawr mewn crefydd yn cymeryd lle yn mhlith y genedl, 
o ^dyddiau Dafydd hyd ddyddiau y Me88Ì9, y byddai 
dîwygìad ac adfywiad ar y rhan hon o'r addoliad yn 
cydfyned yn wastadol à hyny.'* 

Nid oedd canu mawl i Dduw yn perthyn yn unigol i'r 
addoliad Lefiticaidd, ac i derfynu gyda*r orucfawyliaeth 
Foesenaidd; ond yr oedd i barhau dan yr orucfawylíaeth 
efengylaidd, a thrwy holl oesoedd y ddaear. 

Cawn yr awdurdod cryfaf dros eio hymresymiad yn 
ngwaith ein Blaenor bendigedig, yr Arglwydd lesu, yn 
canu mawl gyda'i ddysgyblion ar oly swperlsantaidd. (c) 

Canodd Paul a Silas yn y earchar. (ä) Sonia yr apostol 
am byn fel peth cynefin yn eglwyg Corinth : («) ac annoga 
yr Ephesiaid atyr un gwaith. (/) Yr apostol lago hefyd 
a rydd gynghor i'r un perwyl. (jg/) 

Ar oi yr oes apostolaidd y mae genym ddigonedd o 
grybwyllion i'n sicrhau fod canu mawl yn yr eglwys yn 
mhob caorif : fel y cawn achlysur eto i sylwi cyn diwedd 
ein traetbawd. 



" Deffro fy nabl (parabl per) 
*' Ni ganwn emyn gwiwner, 
"I'm loN y rhof ogoniant 
'' A chlod,lL thafod a thant." 
Am ganu ni fu ni fydd, 

Hoyw fawl ei hefelydd. Goronwy Owain. 
(a) 1 Cron. 16. 7—42. a25 a 22. 2»--30. 
(ô)Ezra 3. 11—13. Nehem. 12. 27—29. 45-47. 
( c) Mat xx"vi. 30. (d) Act. xvi. 25. (e) 1 Cor. xiv. 25. 
(/) Eph. V, 19. (si) lago V. 13. 



dbyGoogle 



1 86 IV. CYFANSODDIANT. 

Cadarnhair ein rheBymîad yn fwy eto pan yr ystjriwn 
fod y Jehofa mawr wedi dangos ei foddionrwydd ar y 
rhan hyn o'i waith, ac wedi tywallt ei fendith drwyddi. 

Y mae'n wir y baasai hyny yu ddig^on o sail i^n rhe- 
symiad, na buasai yr]|Arglwydd yn goddef y cyfryw fel 
rhan benodol o'i waith sStntaidd drwy yr ocsoedd, oni 
bae ei fod o'iosodiad, ac yn ol boddlonrwydd ei ewyllyi 
•i huB. Ond sicihair ni yo fwy yn y gwirionedd jmn, 
pan yr adgofiwn yr amlygiadau lluosog a iodik)dd o'i 
gymeradwyaeth a*i foddlonrwydd i'w bobl, yn sghyf- 
lawniad y rhan oruchel hyn o'i waith. Cawo angreiflPt- 
iau amlwg o hyn yn 2 Cron. v. 11^14« « xx. l*-*30; ■ 

Yn awr ymddengys oddiwrth y sylwadan hyn, fiid 
sail ddìgonol i gredu fod caon mawi i Ddww yn orëinhâd 
ddwyfol. 

" Fel mae anwybodaeth ao anystyfiaetfa o orâinhadaai 
yr Arglwydd yn anKtghymh!wys» yn-nifweidÌD], a pb^bad. 
urus iddynìon yn eu hymyraeth Â hoU rana» íi waith, 
felly, yo ý gwrthwyneb, y mae gwybodai^h o sytiîtdsu 
•yw jr ac uniawn yn hoUol «ngenrheidiol a baẁìiol er eii 
dwyn i weithredu yo addas a tbeilwng gydag ordinhad- 
au Duw. Oni bydd genjm wybodaeth a syoiad addas 
am yr ordinhâd o ganu mawl ftì ordinfaàd ddwyfol^ pa 
fodd y gwybyddwn fod fayny yn ddyled arnom f A pha 
fodd 7 gwnawn hyny meMm ufydd-dod i Dduw ? FeOy 
hefyd yr un modd am yr holl prdinhitdau ereili. Fd y 
mae esgeuluso ymarfer Àg ordinhadau Duw, a dyled- 
swyddau crefydd, yn bechod, y mae ymarfériad à hwyot 
fel defodau arferedig, wedi eu dysgn yn draddodiadol y 
aain oddi wrth y llall» heb y parçh a'r gwylder perthyn- 
el iddynt, fel ordinhadau Duw, yn bechadurus yr ttn 
Bodd. Gwelwn gan hyny yr angenrheidrwydd am, yn 
Bghyi k*i buddioldeb.a'r Uesàd sydd yn gysylltedtg 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 187 

às^ iawn ^ybodaeth asyniadau cywir am yr ordinhâd 
hon.'*» 

ADRAM. II. — OBRDDOBIAETB EOLWYSIG. 

Y g^iriad, cerddoriaeth eglwysigy a arweinia 7 medd- 
wl yn Daturiol i gasglu fod rhyw gerddoriaeth yn bód 
heblaw cerddoriaeth eglwysig. Oellid meddwl ar y cynt- 
.af ŵd jnr amrywiaeth hyn yn ddìgon amlwg i'r byd yn 
fTffredÌDol — mor wahanol yn cu rhyw a*u heffeìthiâu, 
fS»l y gallai y glnst fwyaf anoghywir a difanwi eu dynodi. 
Ond fel y ttaó gwaetba'r modd, y mae anwybodaeth yn 
hyn, fel uiewn llawer peth arall, yn toi y wlad ; ac i 
wneyd hyn yn^aŵh fyth, y mae y rhai hyny a ymhon- 
aot eii bod yn ge(ddorion, heb erioed feddwl am y fath 
faeth-»-'ie, anfynych y cyferfj'ddir hyd yn nod à chyfan- 
soddtor cerddoriaeth, a ŵyr nemawr am briodoleddau 
'agàml Yn ogwjmeb y fath anwybodaeth, pa beth a ellid 
Di ddysgwyl,nareyn diiywtad ac armhMffn ? a gwirionedd 
ttftd^Ur ei wadu ydyw, fod oerddoriaeth eglwyaig Cym- 
m J dyddiau hyn, nìd yn uni^ yn cael ei chymyign à 
.eorod gwael a disylwedd, ond hefyd ei halogi à chyfkn- 
ioddiadau masweddol a Nygrcdig, gwedi eu paroCoi ya 
«DÌg i'i ddawns a*r cbwareudy^eml 7 gwir Ddnw yn 
caelai Uanw à ebrechwen temlau'r eilunod 1 1 

Ond nid wyf yn cyhuddo fy uaoáyY y Cymry fel yr 
«Big genedl aydd yn euog o'r camwrì hyn. Y mae yny 
byd mor fore ag amser Plato ac AristoUe : ac y mae 
wedi blino y gwybodus tfr sylwgar yn mbob oes hyd y 
dyddiau preseaol. 

Ond oìer fyddai cynyg beimiadaeth ar gerddoríaeth yr 
•es yn mhlith unrhyw genedl, heb, yn gyntaf, egluro 
ycbydig ar natur eerddorìaeth eglwysìg. 

• Taiaid-Tryf. Chwef. 1837. 

Digitized by VjOOQIC 



188 IV. CYFANSODDIANT. 

Clywir aml an yn dadlu, nas i^all fod dim anaddat- 
rwydd mewn defnyddio unrhyw erddygan, o ba an- 
sawdd byoag y bo ; ac nad yn yr erddygan fel y cyfrjrw 
y mac y niwaid, ond yn y cam arferiad o boni^ trwy ei 
chysylltu à geiriau gwag a masweddol. Dyma y çyfeil- 
iornad sydd eisiau ei symud ; a'r gwrtbwyneb i hyn 
gael ei wneyd yn amlwg : a hyny y w yr amcan sy gen- 
ym yn yr adran presenol. 

Yr ydym eisioes wedi daayoa fod o«rddori«ie^ jn kôẁ 
y teimladau— ac y mae seiniau cerddorìaeth ya dwya yr 
un cysyllliad ft*r iaith gerddorol, ag y mae geiriau yn'ei 
ddwyn à iaith lafarol. Y ma« y natU ft'r ì\aM jr» 
aefyll yn yr un berthynas à'r ddwy iaitb — yn atfored ^r 
unrhywiawn ddefnyddiad, neu gam ddefayddfad— ac 
felly yn wrthddrychan tèfs i'w çymbarii. 

Gwiryw, nad yw sain unigol yn ddrwg tia da/yn 
ei chysyUtiad ft theünladau d^n ; ond dibyna y dytati- 
wad hyny ar gydundeb gwahanol seiniau. Yr un fel 
hefyd am air unigol ; nid oea na drwg na da yn ei her- 
thynas à chyneddfau deaUdwriaetfaol a moesol .dya- — 
ond dibyna byny faefyd ar ei ffìiTfiad brawddegô!. O&d 
tra y safa geiriau unigol dan y nodweddiad hyn, gelllr, 
trwy en buno yn wahanol, amlygu gwahanol ddrych- 
feddyliau, a hyny i'r fath eangder amrywiol, fel nad oes 
na gwrthddrych, symudiad, na phertfaynaa, nad ellir ei 
ddynodi i fimyhrwydd neìUduol. FeUy gali yr un geir- 
iau gael eu defnyddio gan y pregethwr t egluro gwir- 
ìoneddau pwysig duwinyddiaeth, weitfaìau i beri ofo a 
dychryn, bryd arall Uawenydd a gorfoledd ; y cwbl yn 
tueddu i foesoldeb a rhinwedd— a chan y chwareuydd, 
weithiau, i beri cynddaredd a digofíiint; bryd araU, 
grechwcn ac ynfydrwydd; y cwbl yn arwain i lygredìg- 



dbyGoogle 



aeth ac anfoes. Yr un modd hefyd y géllir úywtáyá m 
seiniau cerddorìaetb) fel y maent yn eUeaaii yg ìtàtíi 
^erâdorol. Yr uo «eíniau a ddefnyddir i gyiiyrobu oeMd- 
oriaeth eglwyng, weithiau i ddryllio y teimladau mewir 
triatwch a galar dwys, bryd arall ì ddyrchafu y sercn* 
iadau inewn llawenydd ac byfrydwch neíbl ; y cwbi ya. 
tueddu i wellàd y galon — ag i gynyrcfau cerddoriaetb y 
chwareuí^, weithiau i beri creulonder a rfayfyg, hryd arail 
yigafnder ac yenmldod ISaidd ; y cwl»l yfti âîwain i 
)ygredigatth y galon. 

Y mat y gaUn a'r dylanwad gwahaDol yn yr amryw- 
lad hyn mtwn oeFddoriaelh/yn amlwg ynddo tt hnoan, 
ac yn haswdd J'w ganfod. Ond rhwng y ddau eitíudbedd 
ymti, gaUir dwyn i mewn amry wiad annhraetho},yn gofyn 
clnst graff a galluog, yn nghyda dlwyHiaot ac eafigder 
grwybodaetb, i'w gwahataíatthn a'u deapafthn yniawn* 
CMMtyt nid oes yr un drychfcddwl nad eSir eiddarioida 
drwy ifdth sain^na'r cytÿod ileiaf o amtyẅiaeth nad #11- 
ir «i baintío trwf rìnwedd eerédoriaeth. 

Trwy y gallu yma mewn eerdderiaèẀ gallBôflr f 
ÍMfféd att ceréáor i gyd-deithie gy:áa'r manytweh a*ÿ 
agotrwyéd mẃyaf. Beth hynag lÿddo natur teitmr y 
blaeaaft^-pa na ar moti gwiioddrych ëi addotiad—eaiim^f 
rhinwtdd-^nau dtaethu gwybodaeth t-^neo'yntt gwaytli* 
raddo el efcyn«iteynbyríu crealoadeb— >atv wlMrdÌor yt 
yníyd — rhoddiar bywy d yn ei holt liaeHaa» a gtywf yn et 
iaith> fan y eerddo» attdrue. À' pha bttfa- bynag^ fydde 
ei ardduilÿ caBlynif ef i'r manylrwydd uwehaf gan y 
cerddor. Oddfytta y deilliodd yr aaityWiaeth mawf 
sydd wedt hod. trwy yf oesoedd', at yn «roí î raddau heî-. 
aetb hyd l^dyw. 

Ond cyn sylwl ar y gallu yma-mawa aarhyw waa^ 
anaeth nen ŵrf) taag atgaiel ayttlad cjrwîr o*r pwae, t 
h' 

Digitized by VjOOQIC 



190 IV. CYFANSODDIANT. 

máe yn angrenrheidíol i ni ddal, mai aylfeen defayddiad 
cerddoriaeth, yw «i heffaith. 

Nid trwy ddefnyddiad difwriadol neu ddygwyddiadol, 
y teimlwyd dylanwad a çrym cerddoriaeth, ac oddiyno 
efmabwysiaduat yr unrhyw ampylchiadau yn ol Uaw. 
Nid trwy egoryd ei seiniau mewn cy wreinrwydd dirag- 
brawf y profwyd ei heffeithiau ar y natur ddynol. Oad 
yr effaith a deimlwyd yn gyntaf, ac yn ganlynol fe'i 
defnyddiwyd. Y mae hyn yn amlwg pao yr ystyriom, 
mae y ffynnonell o ba un y tardda y gallu yma, ydyw 
nwydau y natur— ac nis gallwn ddychymygu nad yw, 
mewn gradd benodol, yn cydoesi â*r hÜ ddynol. 

Dysgir ni drwy hyn, i ystyried, mai dyben a swydd 
cerddoriaeth y w effeithio, a rhoddi grym yn y geirlau y 
cyfansoddir atynt. Pa beth bynag, fel y 8>lwyd o'r 
blaen, fyddo testun y cyfansoddiad, dyben ac amcan y 
cerddor yw dwyn yr hyn a draethir gaa y bardd, adref 
at deimlad y gwrandawydd ; a thrwy hyny, iddo gael lle 
ac arosiad dy ladwy ar ei feddwi. Dymnnwn wneyd hyn 
yn amlwg, a*i wasgu at ystyriaeth difrifol yr efrydydd. 
Nid yw pob erddygan yn gerddoriaeth, mwy nag ydyw 
pob rhigwm'yn/arddoniaeth. Pe bae pentyru cruglwytb 
o eiriau— ie, yn mhellach, pe bae cyfuno geiriau dewisoi 
mewn mydraeth difeth a chy wir.-»yn farddoniaeth ; 
oaem llond gwlad o feirdd mewn ychydig o amser. Nid 
mesur na chynghanedd y w endid baridoniaeth. * 

» Ond odid na ddealla yr efrydydd i raddau erbyn 
hyn, y cysylltiad agos sy rhwng barddoniaeth a cherdd- 
oriaeth, yn nghyda'r pwysfawrogrwydd i'r cerddor fedd- 
iannu drychfeddwl cywir am iaith y bardd. Gaa hyny 
nid difudd fyddai i ni gyffwyno i'w ystyriaeth y sylw 
oanlynol o eiddo Gwenffrwd, yn ei ragdraeth i'w Gein- 
)9a Awen. "QçUir »ylwi ychydig weithian ar y cy- 

Digitized by VjOOQIC 



RHAGDRAETH. 1 91 

Mae*B wir y boddhair yr annghyfarwydd a'r anwybod- 

neddfau uea ddylanwadaa angenrheidiol er cyfansoddi 
yn gelfyddwiw ac ardderchawg. Dylai y Bardd ymofalu 
gymaint wrth íFarfiaw ei grebwyll (imagination), ag y 
gwna yr Athronydd wrth goleddu ei ddeall. Rhaid 
iddo archwaethu gweithredion anian, ac ymgynefinawjâ 
gwrthddrychaa bnchedd wladawl. Gwedi iddo gaffael 
digon ü ddelweddau (imagesj gwladawl, os myn efe 
ddringaw yn uwch nà Barddoniaeth Dculuaidd, dylái 
feddu gwybodaeth am rwysg: a mawredd, bonedd a bren- 
inoldeb. Efe a ddylai fod yo dra hysbys à phobpeth ag 
sydd fawreddui agorwychodidog yn nglŷn â*r celfyddyd- 
au presenol, cystal ag adfeilion sawl ag oeddynt glodfawr 
yn yr oesoedd gynt. Y mae y cymhwysaerau hyn yn 
goleuaw meddwl y dyn, yneangu ei ddychymyg, a dilys 
yr ymddangosant yn gelfyddgar trwy ei waith, os gŵyr 
yr awdwr y dull addasaf i*w cymhwyso. Ac os dethola 
efe yn fanylgraff eiriau ardderchawg a chywrain, ac ieith- 
wedd ramantawl, mae ganddynt y fath alln, fel y rhodda 
dyfaHad awenyddawl i ni feddylddrych fwy bywiog, nag 
y gwnai hyd y nod y gwrtbddrych ei hunan. A cheiff y 
darllenydd y drych yn addurnedig à lliwiau tecach a 
thebycach i onian yn ei ddychymyg trwy ry m ymadroddion 
dewisawl ac ieithwedd eglurlan a blodeuawg, aa phe 
gwelai hyd y nod y golygiad a lunweddir gyda ei Iygaid 
ei hun : y mae y Bardd yn hyn malpai efe yn rhagori 
ar anian. Dilys ei fod yn dwyn yr arlun oddiwrth 
anian, ond y mae yn dodi arno wisg gywreiniach, yn 
gloy wi ei harddwch, ac yn bywiogi y gwrthddrych yn y 
fath fodd, nes y w y delweddau a ddeillir oddiwrtho, yn 
ymddangos yn aneglur, gogyfer à'r rhai a darddant 
oddiwrth ymadroddion harddwych a dyfalgar. Ond 
rheidiol yw iddo gael y gyneddf yn ei enedigaeth |cyn y 
gallo gyrhaedd y fath berffeithrwydd ; dylai gael athryl- 
ìth a chrebwyll i iawn ddyfálu anian, ac oddiwrth ei lun- 
weddau meddylddrychau goruchel, yr hyn y w prif an- 
sawdd barddoniaeth : ac yn ngeiriau y Trioedd, anhebgor 
i Fardd yw " Uygad yn gweled aniani calon yn teimlaw 
WM; a glewder a £eúdd gydfyned àg anian/' , 



dbyGoogle 



190 ÎV. CVFAÎÍS0D1>IAÍÎT. 

m à 8^0» pr^d yr «ctrycb y diwylli^ç am synwyr yn 
benaf. * 

Beth bynaç a feniir am gy wirdeb eithafiaeŵ ein htwd- 
wr, y mae y darluniad a rydd yn dra phrîodol. Nis 
galiwn tyned heibio heb adysgrifio y darlunied a rydd y 
bardd o'r un pwnc ar un o'r laesuron^caètb. 
Awenydd a adwaenir-*-with eî waith, 
. A gwerth y gwaith a wnelir ; 
Nid yw pob peth a blethir, 
O'r un waed à'r àẅén wif. 
Nid rhydd Awehydd aaiaD^^ydyw aŵn, 
Cydfeiniaid yn cleciaa; 
O dinc i dinc, yn rhinciaB ; 
Maif aer gerdd rhigymwyr g\^jBn. . 
Ôwehilion beirddi gwaelictfi byd,--rni wyddsàt 
Ehinweddao'r gelfyddyd t 
Ond llarpi«Kt,haciantoÌyd, ' -^ 
WynebAweoa'ib^ẅyd* • 
Toraeth ar doraeth dyra»i.^eirí«u, 
Twrw mawr a gadwant; 
Dwyn nerth ein hiáill^ da^ wárth wnant; 
Beîrdd o Awen bardd'ua.nt." 
Os gellynt ddyfeisio gwalla^— gofrestr, 
Weu gyfrif ftàn ftiáu 
Çrachawdwyr, rhigymnÿr gwtf, ' 
Ni d4a)iaut ar/«ií^2/^»av. 
Pliíigyn yr én^yÄa rydd— ddifyröl, 
Wledd fi|wr i grach brydYd4 ; . 
Ni wiw son^ nad hyny sy dd, 
Wrth hwn, yn nertb Awenydd, 
Rhoi moáAvẃ &grym iddo-ryn ei waith, 
Ni-ẁyrddiffiaindaBQ, < 
Byw, ar waetedd^.aJbrolB 
Efo th wy 11, wna ei fatb. o. 
Dwl a dyryg dlawd eiriau— ag arnyBt, 
Glogymog gymalau, 
Pyma geir i gyd ỳa gwau 
Yn iharddoniaeth myrddiyBa». G. C. 



yGoogle 



RHAaDRAETH. 193 

Boddlonir nn Ag îaith gref ; ond y llall á chrebwyli 
eryf. Ymhyiryda un yn harddwch y plisgyn, a'r llaU 
yn melnsdery cnewyllyn. Edrychun am ddifyrwch i'r 
S^luBt drwy Bwyn y cyn|fhaneddion ; ond y^IIall am wcll- 
iant y meddwl drwy foddio y dychyinyg. 

Oellir dywedyd yn gyifelyb hefyd am gerddoriaeth. 
Nid yw pob erddygan a genir yn nghynulleidfaoedd 
Cymru yn y dyddiau hyn yn gerddoriáeth. Ac nid pob 
un a gymeradwyir gan y werin fel y cyfryw, gydd yn 
deilwng o'r enw. Oddiwrth icfyllfo cerddoriaeth ein 
gwlad, rhaid i ni gasglu un o ddau betb ; «ef, nad yw 
cerddoriaeth ond cymysgedd disynwyr ac aneffeithìol o 
seiniau, neu, nad yw erddyganau a chyfansoddiadau 
eyŵediool yr oes, yn cy fateb i natur a synwyr cerddor- 
iaeth. Y cyntaf o'r casgliadau yma nii meiddiwn ei 
dynu, heb wadn yr egwyddoiîon eadarnaf, a*r ffeithiau 
mwyaf amlwg. Ond rhwymir ni at yr olaf^ er i ni drwy 
hyny goUfarou cerddoriaeth ein hoes a'n cenedl. 

Yr ydym wedi irybwylî eìsioes» fod cerddoriaeth yn 
íaith, nid yn unìg i*r teimladau, ond bod ynddi allu a 
chymhwysder i gynyrchu ayniadau a drychfeddyUau. 
Gran hyny, eln rlieol flaenaf i famu rhagoroldeb neu 
ẃaeledd unrbyw gyfansoddiad, ydyw, nid ei reoleidd- 
dra o barth ei gynghaneddi ond ei allu t> argraífu ar y 
meddwl ystyr achynwysy geiriau, neu y pwnc y cyfan- 
floddir ato. Mae yn wir nad yw hanner ein cerddorion 
yn edrych ronyn peUach nà cheiaio Uunio eu herddygan- 
au at reelau cynghanedd, cybeUed ag y deaUant y pwnc, 
heb feddwl fod dim araU yn eisiau, ond cyrbaedd hyny; 
prydy dyientyn mlaenaf ystyiied y çallu a soniwyd, 
yr hyn yw cerddoriaeth ynddi ei hun. GeUir cyfansoddi 
yn eithaf rheolaidd ú barth i symudiad y bemiaeth a^r 
l^nghaaedd, ac eto heb íbd un ban o gerddoriaeth drwy 
I 

Digitized by VjOOQIC 



194 J^- CYFANSODDIANT. 

yr hoU gyfaasoddiad. Ond na feddylied y darllenydd fy 
mod yn diystyru rheoiau y g^elfyddyd ; nac wyf mewn 
un modd ; ond yn y gwrthwyneb, yr wyf yn credu mai 
annichonadwy cyrhaeddrhagoroldeb mewn cyfansoddiad 
peroriaethol neu gynghaneddol, beb ei fod yn cyi^ateb i 
reolau y naill a^r llall, fel y caf ddangos wrth egluro 
rheolau cyfansoddiant. Y gwír yw hyn, fod yu rhaid 
oael synwyr, ac nad adewid y rheolau heb eu gwneuthur. 

Ymddibyna natin: y gerddoriaeth ar natur y^tèstùn y 
eyfansoddir ato, felysoniwyd, yt hyn befÿd'sydd yn 
lly wodraethu yr arddull. * ^' 

Ynawrgallwn ddospartbu 'cerddönaeth îdridosparäf 
cyffredinol; &eí, Egltoyitg, Moesot/ù, Git>làäoiy 

1, Cerddoriaeth Wìadol. Y dosparth' ytni à gÿowys 
bob cerddoiiaeth a berthyn í wladwríaeth Fel y cýfryw. 
Gall amry wio yn fawr yn èî ẃatüìr ; mègys Aiyfelgai', 
thwareuyddol, teuluaidd, &C., yr Uyn o angenììieidrwyäd 
a'u gwahaniaetha yn eû dyben. "Êt angtaìfft, 'dybea 
cerddoriaeth ryfelgar yw crẅi íyûîadau ÜHlíélÄiîádáu 
©wronaidd yn y milwr, a*î wneyd î wyìîebtt ý 'gád yn 
Uawn calondid a hoenusrwydd, yn ddly^r o'r perygl, 
a dibryder o'r canlyniadau. Felly heíyd y mae i bob 
rhy w o gerddorjaeth wladol ei sẃydd a'î ddýben'gẅahanol 
yn ol ei natur. Y mae' yn amry wio hefyd ỳn êi hardduU 
o'r symudiad mwyaf gwronaidd, hyd yr ysgogiadau 
mwyaf ysgafn a chrechwenol ; ond ymâdibyha byny ar 
Batur a dyben y gerddoriaeth. Betb bynag, gellir dy- 
wedyd mai nodeb cyffredinol cerddoriaeth wladôl yw 
•ffeithìo ar deimladau anifeilaidd dyn. 

2. Cerddorìaeth Foesol. Dan y pen hwn y cy- 
Bwysir pob cerddoríaeth sydd yn addas i'r gydgerdd, yr 
angladd, neu unrhy w gymdeithas neu amgylchiad ibìn- 
weddol, megys y gymdeithas Ddirwestol, a'r cyffelyh 



dbyGoogle 



RHAODRAETR. 190 

Gall 7 testun fod yn ys^ytbyrol neu leol o ran ei dardd- 
Hid, ac yn orfoledd neu dristwcb o ran ei gynwysiad ; 
ond beth bynag fyddo, rbaid ei fod o natur foesol, a 
tfauedd ynddo i wellau y galon. 

Y mae cerddoriaeth foesol yn gwahaniaethu yn fawr 
yn ei nodeb oddiwrth gerddoriaeth wladol. Yd lle cy feirio 
yn benaf ac yn unigol at y teimladau anifeilaidd, gwrth- 
ddrych hon yw y cyneddfau dealldwriaetbol a moesol. 
Cynwysa^ar un llaw, bob peth sjdd yn hai;dd, yn oruch- 
el, ac arddupawl ; ac ar y llaw arall, bob peth sydd yn 
syml ac eifeithìol. Ar un Ilaw, caniatà i'r cyfansoddwr 
ymoliw9g i eithafoedd ei athrylitb, a chanlyn y crebwyll 
yn ei rodfa^pwyaf auturiaetbus, gan dd^yn allan y syn- 
iadau.rpwyaf godidogachyjbethog a ddichon y dychymyg 
arluDÌp. Yn y . cyfryw gyfansoddiadau, rhaid fod yr ^ 
ardduU yn ÍUwreddog ^ l^ywiol ; ^ .cbaniatair, a gofynir 
hefyd, mewn amgylchiadau penodol, medrusrwydd 
uwchaf y cyfansoddwr. Ar y Uaw arall, caniatà i'r cyf- 
ansoddwr arwain ei seiniau drwy ei destun yn fwy un- 
iongyrcho^ at y teimlfdau tap Iywodraeth y syniad 
moesol. Y pryjd byny arw^gjr y cyfansoddiad à symU 
rwydd prydfeith, yr^byE^ a'i gwna i ffinîo ar dir cerddor- 
iaetb eglwysig, Neu ynte caniatà i ymsymud rhwng y 
ddau eithafo^d yma, gan ^yfranogi i raddáu helaethach 
o'r arddull gwronaidd. 

3. Cerddoriaeth Eglwysìg. Cynwysa y dosparth yma 
bob math o ge^ddçriaeth sydd yn deílwng ac yn addas 
i'w defnyddio 'mewn gwasanaeth grefyddol. Nis gellir 
ei chyíyngu at unrhyw de^tun mwy penodol nà'u gilydd, 
ond yn unig e^ fod o fewn cylch defnyddiad crefyddol. ♦ 



* Tybia rhai mai anaádas yw cann dlm ond testanaa o fawl i 
DdntT , ond y mae hyny yn wallas, a*r achos o hono ydyw» ciitaa 



dbyGoogle 



1 96 IV. CTFANâÛDDIANT. 

Pan y meddyliom beth jrw dyben defnyddiad oeiddor- 
iaeth eglwysig— sef effeithioU gyniadaa crefyddol, dav- 
joli y tymherau, a dyichaíu y galon o*r ddaear i'r nef- 
oedd^pan yr ystyriom byn, meddaf, nid anhawdd yw 
penderfynu beth a ddylai, a pheth na ddylai ei gynwys; 
a pbeth yw, a pbeth a ddylai fod ei bardduU priodol ei 
hun. 

Yn mlaeoaf, y mae yn amlwg na ddylai gyfranogi yn 
y mesur lleiaf o un rhy w o gerddoriaeth wladol. 

Y mae y gosodiad yma ynddo ei hun mor amlwg a 
phenodol, fel y r ymddengys ar y crpdrem cyntaf yn ofer- 
edd i ni golli amser i'w egluro aM broíi yn mhellach. 

Âc felly y byddaì yn mhob golygiad, oni bae fod an- 
wybodaeth mawr am wir natur cerddoriaetb, a llygriad 
neillduol yn chwaeth yr oei. Eto oU, aoaml y ceir neb 
un nad y w yn feddiannol ar ddigon o chw|||^ a theiml- 
ad, fel y gallo wahaniaethu rhwng rhai 'rhywiau o 
gerddoriaethwladol aceglwysig; achanfod yr aomhri- 
odoldeb o ddefnyddio y flaenaf mewn addoliad dwyfol. 
Pwy a hofFai glywed yr un gynulleidfa grefyddol yn 
canu yr hen alaw Gymreig, ' Glán meddwdod mwyu, 



ystyried mai dyben canu yw arf raffu ar y meddwl a*r teisBÌú. 
syniad addas ac effeitbiol am destun y ffàn.' Nid yw cann ynddo 
ei hun yn dynodi gorfoledd yn fwy nft thristwcb, na mawi ya f«y 
nâ ffoffan. Rhaid 1 natury ^erddoriaetb ateb i natur y tentaii. 

OwTrfe sonir yn aml ac yn gyffredin iawn yn y Beibl am foi- 
iannu Duw mewn cân ; ond cofier mai mawl ôedd y testun. Ae 
nid ydym i gasglu oddiwrth hyny nad oedd dim canu addas a 
buddiol yn yr eglwys gynt, ond y cyfryw ganiadaa. Ond yn y 

Krrtbwyneb— cynghora yr Apostol yr Ephestaìd, pen. v. 19. »'r 
losiaid, iii, le, i ganu Psalmau, Hymnau, ac Odlau ysbrydoL 
Psalman, o Pêalmoty Groeg, a arwyddent ganiadau âg oiféryoaa 
lUnynawg cerdd— Hymnau, o Hymnot^ a ddynodent gaoiadaa • 
fawlâlleisiau—- ac Odlau, o Ode, a gynwyeent ganiaoau ar an- 
ry^iol destunau ; megys atbrawiaethoí.propbwydoliaethol, ban- 
esiol, &c. ; er hyny, yr eeddyot i Cod o fewn cylch yr eglwys 7* 



dbyGoogle 



RHAODRAETH. 197 

er ei bod ynuno'r darnau gorafyn yr holl fyd o*r ar- 
ddull gwronaîdd ? Byddai defnyddiad y gyfryw erddy- 
gan yn sicr o alltudio pob teimlad a drychfeddwl cref- 
yddol ac ymostyngat oddiwrth bob gwraudawr, &*i lanw, 
yn y çwrthwyneb, àg ysbryd eitfaaf eofn a gwladoì, yr 
hyn a fyddai yr anferthwch a'r gwrthuni uwchaf yn y 
cyfryw le. Nid llawer gwell, na dipi yn wir, fyddai 
' Nos galan^* er ei bod yn gynddrych rhagorol o arddull 
hawl ac ateb, yn nghyda liuaws ereill a allesid eu nodi. 
Meddyliwyf nad oes neb yn Nghymru, boed ei wybod- 
aeth gerddorol yr hyn y bo, na theimlai wirionedd fy 
sylwadau yn hyn, ac na chydunai ò. û -ym y casgliad a 
wuawn — sef mai aamhriodol y defhyddiad. Y rheswm 
am hyny ydyw, fod yr erddyganau a nodwyd yn cynwys 
gwir geiddoriaeth, ac yn eithaf darluniadol o'u rhywiau. 
Yn awr, y mae yr addfefiad yma, o angenrfaeîdrwydd, 
yn cyfiawnhau íy ngosodiád am bob rhyw o gerddoriaeth 
wladol ; o herwydd ar yr un tir y gwrtbodir y naiU a'r 
Uall, sef en natur a'u heffeithiaa. Os ydym i ymwrthod 
ft phob erddygan wronaidd, o herwydd ei heffeithiau ; 
paham hefyd nad ydym i ymwrthod á phob un oferwag, 
o herwydd ei heffeithiau ? A oes rhyw briodoldebmewn 
dwyn seiniau liygredig y Saeson,* ì dỳ Ddaw, yn fwy 
nâ seiniau gwladgarol ein gwroniaid gynt? A oes rhyw 
addasrwydd yn y cfawareudy anfad a masweddoi Saeson- 
ig»i'w gyrchu i*r capel, yn fwy nag yn yr eisteddfod a'r 
orsedd Gymreig ff Dir yw nad oes. Gan hyny, rhwym- 

* Na fcddylied y darllenydë fy mod yn golyÿn yma, nai llyirr* 
ûáig yw boU gyfansoddiadau y Saeson; pell wyf o feddwl 
bŷny-«gwn yn ainfen. Ond cyfelrlwyf achod at y dylanwad a*r 
effaith y mae eu caniadaufforwag wedi ei gael, ar gyfanaodd- 
iaday yr oes hon yn gyffredin : fel y mae yn amlwg i bawb sydá 
yn deall ychydiff. 

•f Nid eisteddfodau a gorseddau yr ocs hon a feddylír ; canyt 
coegni» ffoledd, a'r cyfryw, sydd yn Uanw rbieni. 



dbyGoogle 



198 IV. CYPANSODDIANT. 

jr ni i ymwrthod & phob seiniftu gwag a rhodresgar, yn 
gyital a rbyfelgar neu wronaidd, yn eìn herddyganao 
eglwyaig. 

O bob rby w o gerddoriaeth wladol, rhaìd addef mai yr 
«n oferwaggaDÌadol sydd yn llygru fwyaf argerddoriaeth 
aglwyûg yr oes hun. A mi feddyliwn fod y rheswm am 
hyny yn ddeablyg : Yn gyntaf, gan mai y cyfsnsoddwyr 
o*r athrylith mwyaf yn mhlith y Saeson, &c., sydd yn 
gweini i'r chwareudai, kc., y mae, fel y mae yn naturiol 
meddwl, y gyfryw gerddoriaeth yn fwy perffaith yn ei 
rhyWy nag unrby w gerddoriaeth arall ; a'r canlyniad yw, 
fod y rhyw a'r#rddull yma yn eífeithio ynfawr ar gerdd- 
•riaeth yr oes. Efallai fod yn anhawdd gan y darllen- 
ydd gredu, fod ffrwd fawr yr athrylith gerddorol yn caei 
ei throi bron yn gyfan-g^bl at gyfansoddìadau o*r nator 
a enwyd. Ac y mae y defoyddiad cyffredinol sydd ar y 
cyfryw gyfansoddiadau yn mhlith ein cymydogion, wedi 
effeitliio yn fawr ar eu harchwaeth— mor fawr, fel mai 
anaml ìawn y ceir gafael ar erddygan gyhoeddedig yn eu 
plith, sydd yn cyfateb yn gywir i ardduU cerddoriaetb 
eglwyaig. Yr ail reswm ydyw, fod yr anwybodus, yr 
hwn nad yw yn deall iaith sain, yn cymeryd y fatfa ofer- 
edd fel prif ragorion y gelfyddyd Tybia fod ganddo y 
gwîr oleuni, pryd mai Jack'W%th-a-lantem ydyw yn ei 
arwain i*r fibs. Hyu a gymhellodd gannoedd o gyfan- 
soddwyr i anrhegu y byd â*u ffbleg, yr hyn a*u profent 
tuhwnt i bob dadl, yn éithaf anwybodus am natur a chy- 
neddfau cerddoriaeth. Yr un peth hefyd sydd yn dallu 
lludws o gynulleidfaoedd Cymru i ddefnyddio ofersain 
dan yr enw cerddoiiaeth. Nid oes dim a foddhà rhai 
•nd rhigymau gwy llt a disynwyr. 

Yn nesaf, dylid cadw cerddoriaetb eglwysigyn wahan. 
edig a gl&n oddiwrth gerddoriaeth foesol. Mae yn w|r 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 199 

nad ymddeDgfys y gwabanìaeth rhwng y ddau ryw yma 
mor amlwg a pbenodol, ag yr ymddengys rhwng' y 
wladol a'r eglwysig. A gellir dywedyd fod yr ardduU 
syml mewn cerddoriaetb foesol ac eglwysig, yn rbedeg 
megys y naill i'r Uall, fel mai anhawdd penderfynu pa le 
y mae un yn decbreu a'r llall yn diweddu. Eto i gyd 
y mae i bob un o'rrhywiau ei swydd benodol a'i effaith' 
benodol ; ac hawdd y w olrbain y gwahaniaetb a theimlo 
amrywiaeth eu dylanwad, oddìeithr yn unig yn y Ile 
soniedig. 

Dylai cerddoriaeth eglwysig sefyll yrf debyg yn yr un 

bertbynas à cberddonaeth foeáol, ag y saif pregetbau à 

darlitbiau ar destunau moe'soì'ac ethi-onyddol. Dyben 

mâwr pregethu yw dwyn gwirioneddau crefydd i'r gol- 

euni — eu dangos yn eu pwysfâwrogrwydd i'r deall, a'u 

gwasgu at y galori— á íbrWy hyny gwneyd y gwrandaw» 

wyr yn weU'dynioíi. Gah hyhy, gwir nodeb pregethu 

yw bod yn oleu, yn syml, àtí yn âdarbwyllus, mewn cyd- 

íFurfi.ad .â iaith ac arcfdtill yr ysgrythyrau. Ond mewn 

darlithiau y mae yn angenrbeiâiol {fel y bo natur y 

testun) dwyn i m^wn enwedìgaethau celfyddydol — ym- 

adroddion a^hronyddol — a'rymre^ymiadau mwyafdyrys 

yr hyn a fyddai yn dra anaddas yn yr areithfa efengyl- 

aidd. "V mae yn i^iry gali gwaith rhyw bregethwr ath- 

roniaethns yn ymdrin â phwnc atbronyddol beri i'r anwy- 

bodus ei ganmawl a'i fawrygu, a denu rhai ereiU i'w 

ddylyn. Oud nid ellir twyllo y dyn fyddo â'i chwaeth 

wedi ei ddiwyllio. Pe yr ýmdriniai y pregethwr âg 

elfenau athroniaeth naturioì yn eu cyfaddasiad at un 

rbyw un o'r gwyddoregau, megys daiareg, seryddiaetb, 

a'r cyffelyb, canfyddid yr anmhriodoldeb yn ddigon am- 

Iwg, a byddai yu anuerbyniol gan bawb yn gyffredin. 

Ond pan yr ymdrinir à chiefydd ar egwyddorion ath- 



dbyGoogle 



200 IV. CYFANSODDIANT. 

roDÌaeth. neu inewn ardduU athronaidd; twylHr yr 
anwybodus a'r banner áysgtdìg i dybied fod y preg^titb- 
wr yn nn mawr a deallui. Neu, talir yr ua parcb iddo 
gan y cyfryw os bydd ei eiriau yn ddigon tywyll a 
obynfibnog. Gwir, y dyini y pregethwr fod yn ááytg- 
edig^ a rhyfyi^ ac anystyriaeth mawr yw'r aehos fod 
neb yn anturio at y gwaith heb raddau o wybodaetb s 
dysg yn mhob caogen sydd yn wir angenrheidiol. 
Ond dylai y pregethwr ddefnyddio ei ddysg i ddwyn 
gwirioneddau crefydd at ddeall y cyffredin ; a dylai eí 
iaith a*i arddull gyfateb i'r gwrandawyr. Mae'n wir na 
ddylai ddefnyddio ymadroddion flbl a gwag, neu ìaith 
iset a llygredig,— byddai hyny yn anfrî ar fawredd ac 
urddas y Ue ; eto, dylai symlrwydd ac eglurder deymasu 
yn ei holl ymadroddion. 

GeUir dywedyd yr ua modd hefyd am gerddoriaeth. 
Ymaeynwiry geUir twyUo yr anwybodus i raddau 
peU yn hyn eto— ond nid feUy y manylgraff a'r cyfar- 
wydd. Y mae rhai cynuUeidfaoedd creiyddol yn 
Nghymru wedi bod jn euog o ddwyn erddyganau yn 
rhan o'r addoHad, mor anaddas (a mwy) a phe buaaai y 
pregethwr yn traddodi darUth athronyddol yn Ue pregetb. 
Beth debygai y darlleoydd am Seiniwch y Dympan, 
Hyftyd, y Saeson ; neu Ar hyd y Nos, y Cymry ; a'r 
cyffelyb ? Ai tybed bod rhyw rai mor anwybodus a 
bamu y rbai hyn yn deilwng i'w canu yn nhŷ Dduw f 
Ofni yr ydwyf fod. Ond na feddyUed y darUenydd fy 
mod yn bamu y fath yma yn annheilwng o ddefnyddiad; 
y maent yn addas mewn cyfarfodydd moesol a daionns, 
megys y Beibl Gymdeitbas, y Gymdeithas^Ddirwestoi, y 
Gymdeithas Genadol, &c< ; ond gwadu yr wyf en bod 
yn addas yn addoUad y gwir Dduw. Y maent yn mhell 
o fod yn cynwys nodeb teilwng i'r fath ddefuyddiad. Y 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 201 

iiodeb a ymddengys i mî yn briodol i wir natur cerddor- 
iaetk eglwysig, yw difrlfwch a theîmlad. Y mae natur 
sobr testunau y gerddoriaeth, yn gofyn difrifwch; a'u 
pwysfawrogrwydd yn g-ofyn teimlad. Y mae o'r pwys 
m^yaf gyfaddasu y rhaì hyn yn iawn, ac y mae yn gAÍÿn 
medrusTwydd ac ymaiferiad. Pan bydd difrifwch yn 
goruwchreoli. bydd y cyfansoddiad yn rhy farw ; a phan 
y byddyn amddifad o hyny, bydd yn rhy ysgafn. Y 
mae un yn tueddu i fod yn ddieffaith, a'r llall i fod yn 
rhy wag. Rhaidi undeb y ddaugael ei fyfyrio gan y 
cyfansoddwr fel y pwnc o'r pwys mwyaf iddo, erei all* 
uogi i gynyrchu iawn gerddoriaeth eglwyslg. 

Pywedwyd o'r blaen roai symledd yw gwìr arddull 
cerddoriaeth eglwysig. Ond na cham ddealled yr efryd- 
ydd, a meddwl ein bod wrth hyn yn golygu na ddylai 
dim mawredd fod ynddî. Od oes mawredd a nerth yn 
deilwng i ry w gerddoriaeth, diau mai yr un eglwysig a 
ddylai fod felly. Os bydd y testun yn gofyn, caniatair 
yr hoU fawredd a nerth a gyfranod4 Handel erioed yn 
ei gyfansoddìadau gorchestol ; ond nid yn yr un arddull 
— rhaid gwisgo y cyfansoddiad â synaleddulme. 

Rbaid i'r cyfansoddiad ymsymud yn yr arddull hyny 
sydd yn alluog i gynyrchu teimladau teilwng 1 fawredd a 
phwysigrwydd y gwaith o addoli — a chyfateb i syml- 
rwydd a phrydferthwch gwir gristionogaeth. 

ÁDRAN III. — OERDDORIABTH EGLWTSIG OyMRSIG. 

Ar ol sylwi yn fyt fel hyn ar gerddoriaeth, a cherdd- 
oriaeth eglwysig, dygir ni yn awr i draethu ychydig ar 
gerddoTÌaeth eglwysig Gymreig. Y mae yn amlwg i bob 
cerdd*r Ued wybodus sydd wedi ymarferyd â, a dal sylw 
ar, g^fansoddiadau gwahanol wledydd ac oesoedd, fod 
rhyw neillduolrwydd penodol yn arddull cerddoriaelh 



dbyGoogle 



202 IV. CYFANSODDIANT, 

gwabanol (^nedloedd, sydd yn eu gwahaniaetha y naiH 
oddiwrth j Uall. Yr oedd rhyw neiUduoIrwydd gynt 
yn agherddoriaeth yr Hebreaid, y Groegiaid, a'r Skuf- 
einiaid, i^c ; ac y mae rhy w neillduolrwydd i raddaa * 
eto yn eiddo y Saeson, yr Eidaliaidf yr EUtnyn, 4rc., a'r 
neillduolrwydd yma yn ngherddoriaeth y Cymry fydd 
testun ein hyroddyddan presenol. Nid wyf yn amau 
yn y gradd lleiaf nad oet lluawa o gerddorion yn Ngby- 
mru a edrychant ar hyn fel peth yn deilliaw o benboetb- 
ni, ac yn aDnheìlwng o sylw. Ac oa dichon i'r sylwadau 
byn ayrthio i ddwylaw rhai o bonynt, neu eu cyffelyb, 
dymunwn iddynt fod yn araf yn eu peoderfyniad, a cby- 
meryd hamdden i ystyried a mÿfyrio y pwnc yn fwy 
manwl. Yr wyf yn hollol o*r fam nad oes gan y cyfryw 
syniadau eang mewn cerddoriaeth. Beth bynag yw eu 
gallu yn y rhan ymarferol (yr hyn sydd yn t^yllo 
ilawer i feddwl y n fawr am danyot eu hunainì, nid ydynt 
eto yn canfod enaid y wybodaeth ; a Ilai o lawer y 
gwyddant am wir berthynasau a ffynnon cerdd — iaith, 
barddoniaetb, a theimladau y natur ddynol. 

Osoesrhyw nelllduolrwydd yn ein cerddoriaeth gen- 
edlig, diau y dylem fod yn awyddus i'w gadw a'i 
faethrin. Dylai ei rhagoroldeb ein cymhell i hyn. Od 
oes rhyw berthynas a thebygolrwydd arbenig rhwng ar- 
ddull cerddoriaeth unrhyw genedl, u nodeb y gyfry 
genedl, rhaid fod y gerddoriaeth hòno iddynt hwy yn 
fwy effeithiol nâ cherddoriaeth unrhyw genedl arall. Y 
mae hyn yn unol à rheswm a ffaith. Nidoes gan yr uo 
gerddorìaetb gymaint o ddylanwad ar unrhyw genedl o 
ddynion, ahònosyddyn llefaru wrthyntyneu hardduU 

• I raddaa mcddaf, am fod eu harddull yn anmhenodol a cby* 
mysglyd i raddau mawr— yn ol fel bo rhyw gytansoddwr gaUuof 
• rhyw geneül yn tynu sylw, ac yn denu chwaetb yr oes. 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 203 

èu hunain. íelly yt un modd, gellir dywedyd am 
genedl y Cymru yn unigol. Rhaid fod y gerddoriaeth 
hòno yn fwy effeithiol ac yn fwy rhagorol iddynt hwy 
nag" unrhyw gerddoriaeth wahanol — yr hon a siaTada eu 
syniadana^uteimladau, yn y dull^ a*r agwedd sydd yn 
fwyafnaturioliddynt. îíefyd, dylai gwladgarwch ein 
cymhell at hyn yma. Pell ydwyf o feddwl y dylem go- 
leddu y fath syniadau am ein gwlad a'n cenedl, a fyddai 
ya rhwystr i ni wellau mewn unrhyw beth daionus; ni 
byddai hyny yn wir wladgatwch. Ond dylai ein myn- 
wesau gyneu mewn cariad at bob peth sydd yn hanfodol 
i ni fel cenedl, nad yw ynddo ei hunan yn ddrwg, neu yn 
rhwystr ar y ffordd i gyrhaedd daioni a fo mwy. Gan 
hyny, trwy nad oes dîm mewn un ystyr yn nìweidiol, 
{oná yn hollol i'r g^rthwyneb,) mewn cadw a gwellau 
hen srddull cerddoriaeth Gymreig, dylai fod ynom 
awydd cryf a dibaid i'w myfyrio, ei deail, ei barferyd, a*i 
chadw, tra bo Cymro, Cymru, a Chymraeg. 

Wrth chwilio y pwnc dan sylw, bydd yn angenrheidiol 
i ni ystyried, yn y Ile blaenaf, beth yw achos neu achos- 
ion y neillduolrwydd yma, sydd yn íFurfio nodeb cerdd- 
oriaeth gpxrahanoI genedlaethau. 

1. Ymddibyna nodeb cerddoriaeth unrhyw genedl i 
raddau helaeth ar nodeb iaith y g^nedl. 

Y mae hyn yn ffaith amlwg ac anwadadwy ; pa un 
bynag a wnawn ai edrych arno yn mhlith yr henafiaid 
neu ynte cenedloedd diweddar — ac a gydnabyddir felly 
gan yr enwogion. Ond y pwnc sy genym ni i ym- 
wneydàgefyn awrydyw, nid profi gwîrionedd o hyn 
drwy ffeithiau hanesyddol, ond ystyrted yn mlaenaf ar 
ba egwyddor y mae hyn yn ymddibynu — ae wedi hyny, 
beth yw nodeb yr iaith Gymreig. 

Yn gyntaf, mi feddyliwn roai yr egwyddor ar ba un yr 

Digitized by VjOOQIC 



204 IV. CYFANSODDIANT. 

jmddibyna nodeb cerddoriaeth ar nodeb iaitb» ydyw 7 
bertbynaB hanfodol sy rhyngddynt — ^hyny yw, rhwng 
cerddoriaeth ac ìaith. Mae*n wir fod y gosodiad ynddo 
ei hun yn dangos cysylltiad o ryw natur, canys nis gall 
dibyniad fod ond lle bo cysylltiad ; ond yr ydym yn 
golygu fod yma, nid yn uuig gysylltiad, ond hefyd- 
berthynas hanfodol ac anwabanadwy. Yn awr y mae 
bertbynas hon yn driphlyg^sef à seîniau unigol iaith, â 
pfaeiriannwaith ialth, ac àgardduU iaíth. Y mae pob iaith 
yncaelei gwneyd ì fyny o nifer benodol o seiniau elfenol 
a chyntefig, a eiwir llythj'renau. * Ac y mae ansawdd 
llythyrenau iaitb unrbyw genedl yn effeithio ar gerddor- 
iaeth y genedl, yn gystal ag ar yr iaith ei hun. Kglarír 
athroniaeth y pwnc fel hyn — y mae arferiad y peiriannau 
ymadrodd à'r seiniau hyn,yn ffurfio chwaeth yn ycrebwyll 
at seiniau gyffelyb ansawdd a gallu. Nid rhaid i ni 
ymosod i brofi fod effaith a dylanwad gan arferiad, lle 
bo cymtiwysder rhagflaenol at y gyfryw arferiad — y mae 
hyny yn ddigon amlwg ac hybrawfus. Ond ein gor- 
chwyi presenol yw dangosy saif byny yn ei gysylltiad â 
sain. Nid ydym yn golygu fod perthynas uniongyrcbol 
rhwng y peiriannau Ueisiol a'r seiniau elfenol yma, — ac 
o ganlyniad, nid y Uais fel y cyfry w sydd yn effeithio ar 
y crebwyll. Eitbr rhwng y peiriannau ymadrodd f a'r 
seiníau y mae y berthyaas— gan hyny effeithia y seiniaa 
ar y crebwyll fel y maent yn elfenau iaith. Nid rhwng y 
peiriannau a'r crebwyll y mae y berthynas yn bod, nsc 

* Neu yn fwyaf priodol, aricÿddion y seiniau byn y w y líyth* 
yreaau. 

f Y mae gwahaniaeth rfawng y peiriannau lleitioi a teiniot. 
Y peiriannaa lleÌ»iol ynt y rhai hyny drwy ba rai yr ydym yn cy- 
nyrcha sain ynüdo ei hunan, yr byn a elwir llais— sef y bibeO 
wynt a'i chyhyrau. Y peiriannau seiniol ynt y rbai hynv drwy b» 
rai vr ydyin yu troi y s&in yina i ellenau af^ehiau ìâith— MÍ r 
tafod, y danuedd, y gwefusau, yr «ott/a,a'r gorcharfau. 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 20Ô 

ychwsith rhwûg g^eithrediad y peirîannau a'r crebwjll; 
«ithr rbwng^ y seiniau a gyDyrchir. Gan hyny, myn- 
ychiad y sain fel elfen iaith sydd yn e£feithio ar y 
chwaeth, Dyma y gallu cyntaf sydd & dylanwad gan- 
ddo i neilldaoli cerddoiiaeth genedlig unrhyw wlad. 

Yn nesaf ynìddibyna y gerddoriaeth ar beiriannwaith 
yr iaith. Ymddibyna hyn ar y llywodraeth sydd gan 
iaith ar gerddoriaeth, yn yr ymarferiad. Pe buasai 
eerddoriaeth yn beth hoUol wahanedig oddiwrth iaith, 
m buasai gan seiniau iaith unrhyw ddylanwad ar seinian 
y gerddoriaeth— buasai seiniau yr iaith yn cael eu cyf- 
ynguyn unig at y crebwyll, fel y sylwyd. Ond gan fod. 
ac y dylai fod , y cysylitiad a soniwyd, y mae o bwys i 
gerddoriaeth unrhyw genedl beth yw gallu seiniol eu 

hiaith. 

Y mae perffeîthrwydd peiriannyddol iaith yn ymddi- 
bynu ar ainrywiaeth ei seiniau, a'u priodoldeb i amlygu 
ac egluro y pwnc y cymhwysir hwy ato. Gan hyny rhaid 
eu bod yn cynwys amrywiaeth yn ei helfenau— galla 
cyfnewidiol yn ei llythyrenau — ^yn nghydag acen rheol- 
aidd, er ffurfio a chadw mydyr priodol yn yr iaitb. Yn 
y cyneddfau angenrheidiol byn, saif ein hiaith ni gyda'r 
flaenaf (os nad y âaenaf oll) o ieithoedd byd adnabyddus. 
Yn wiT,mi feddyliwyf fod amgylchiadau ein heoafiaid yn 
eu sefyllfaoedd cymdeithasol ya y dyddiau gynt, yn eu 
rhwymo yn neiUduol i sylwi ar yr holl bethau hyn. Yr 
oeddynt yn byw yn barhaus yn dyrfaoedd; a phob 
mater o bwys a benderfynid gan y gynulleidfa — ac yn 
nesafat rym ei fraich,teimlai pob rhyfelwrei hun ynddyl- 
edus i ddylanwad ei dafod. Yr angenrbeidrwydd beu- 
nyddiol o ddefnyddio gryn areithyddiaeth mewn cy- 
sylltiad à'r Uywodraeth wladol— yn nghyd â'r cysylltiad 
pwysig oedd rhwng eu barddoniaeth a chrefydd a moes ; 



dbyGoogle 



206 IV. CYFANSODDIANT, 

a*u rbwymai i g^adw a pberíFeithio mjdyr yr ialth. 

Diffy^ unrbyw iaith yn y cyneddfau hyn. o an^^en- 
rbeidrwydd a rwymai y g^erddoriaetb i íbd yn ddiffyg^ol 
hefyd. Canyt prif sylfaen yr hyn sydd yn firain mewn 
cyfansoddiad, yw cyfDewidiad seinian yr iaith — a pbrtf 
sylfaen yr byn sydd yn fawreddnsy yw nerth yr iaitb. 

Oddiyma y deiUia y ffaith, mai nerth afìrywiog ac an- 
fwyn yw prif nodeb cerddoriaetb pob cenedl, Ue bo di- 
ffyg llafariaid yn eu hìaith. Ac o'r tu arall, lle bo yr 
iaith yn ddiffygiol o seiniau cryf a gerwiaol, bydd y 
gerddoTÌaeth bob amser yn wan. Profir hyn yn ddigonol 
drwy hanesiaeth hen a diweddar. 

Yn olaf, dibyna cerddoriaeth ar arddulliaith. 

Wrth arddull mewn iaith y meddylir, y duil neilldiiol 
a ddewisir i amlygu y meddwl drwy iaith. Y mae yn 
wahanol oddiwrth yr iaith ynddi ei hun, neu y geiriau. 
Gall y geiriau fod yn ddifai, eto yr ardduH yn wael a 
gwallus. Y mae rhy w berthynas arbenig rhwng arddull 
a'r dull o feddwl. Oddi yma y deillia gwabanol ar- 
ddulliau. Ond gadewch i ni egluro pa fodd y mae 
cerddoriaeth yn ymddibynu ar arddull iaith. Y rheswm 
o fayn ydyw, y bertbynas sy rhwng cerddorìaeth ac iaith, 
yn eu pertbynas à*r tymherau a'r crebwyll. Er 
angbraiíft, gadewch i ni edrych ar y gallu sy mewn sain 
nertbol ì gynyrchu yr hyn sydd yn fawreddus ac ar- 
ddunawl. Y raae yradoriad taran neu fagnel, rhoad 
gwyntybloeddiadau mynteioedd, swn rheiydr dirfawr— oll 
yn wrtbddrychan raawreddus. Yn gyffredinol, gallwn 
sylwi, fod defnyddiad grym a gallu mawr, bob amser ya 
cren diychfeddyliau arddunawl. Hyn y w yr achos fod y 
fath wychder mawreddus yn nglŷn â ddaeargrynfäau, a 
mynyddoedd tanllyd ; y mòr cynddeiriog ; tymbesti o 
wyat ; mellt a tharanau ; yn nghyda hoU ruthriadau aa- 

Digitized by VjOOQIC 



RHAGDRAETH. 207 

lîghyffredin yr elfenau. Nid oes dim yn fwy arddunawi 
nà galla a nerth grymus. Y mae y ffrwd sydd yn rhcd- 
eg rhwng ei chorlanau, yn wrthddrych mirain ; ond pan 
y rhuthra i lawr gyda ffyrnigrwydd a thrwst y cenlli, y 
mae yn dyfod yn union yn wrtbddrycb arddunawl. 

Felly hefyd y mae yr un gallo mewn iaith. Cydna- 
byddir gan yr ìeithy dd atbronaidd, fod mwy o állu mewn 
geiríau cyfansoddedigion seiniau gerwinoi U, P, R, T, 
Scc^, i greu drychfed dyliau arddunawl a mawreddig, na^^^ 
sydd mewn geiriau cyfansoddedlg o'r seiniau Ueddf, I 
6, L, &c. Fel angraifft benodol o hyn, gallwn nodj 
englyn Dewi Wyn i*r rhaiadr :— 

Ucbelüf ftdr Rhaiadr dwr ewy n,— hydrwyllt, 
Bdrycb arno*n disgyn ; 
Crochwaedd V rbedlif cryebwyu, 
^ Synu pensyf danp dyn. 

Gadewch i ni ystyried eto, pa gytylltiad sy rhwo^ 
sain aí*r hÿn sŷdd yn firain. Meddyliwyf mai prif 
ffynndnell mire^ndra neu brydferthwch, yw Uyfndra, 
rbeoleìdd-dra, arafwcfa; a'r cyffelyb ansoddion. 

Symudiad Uyfn yr aderyn trwy yr awyr, sydd yn wrth- 
ddrych mirain ; ond chwyrndeithiad y fellten, sydd yn 
fawreddus. Symudiad araf a thyner y ffrwd sydd ya 
wrthddrych mirain ; ocd ei chynydd nes myned yn Uif 
Biawr, a'i gwna yn wrthddrych arddunawl. Felly, heb 
chwanegu angreifftiau, saif ein gosodiad yn mhob cyi' 
ylltiad, mai sylfaen yr hyn sydd yn firain, yw y cyffelyb 
a'r a enwyd. 

Saif hyn hefyd yn berffaith gyson yn ei berthynas &g 
iaith. Sylfaen mireinwch ymaheíyd, yw Uyfndra sain. 
Yn unol â hyn, cydolyga y prif ieithwyr, fod y seiniau I, 
B, L, N, &c., yn fwy addas i gyfleu y cyfryw ddrychfedd- 
yMav, D&*r seiniau gerwìnol a aodwyd. Ya wir, nid yn 

Digitized by VjOOQIC 



208 IV. ÇYFANSODDIANT. 

UDÌg y maent yn fwy addas, ond hwy ydyw unig ffynnom 
a cbyfrwng ieitbol, y cyfryw ansoddion. Fel anghraifft 
o byi, gallwn nodi englyn y Parch. Walter Davies 

i'r delyn,— 

Plethiadau tannau tynion— y Delyn, 
l'r dllesg feddylion, 
Odlau Saint yw adUls hon, 
Llais nea fawl llys nefolion. 

Y mae perffeithrwydd iaith, o ran ei gallu i gynyrcbu 
gwahanol ardduiliau, ac i fod yn effeithiol at bob math o 
^ybodaeth adrychfeddwl, yn yraddibynu ar amledd ei 
geiriau— y gwahanol foddau y gellir ei chystrawenu — ac 
amrywiaeth seiniau ei geiriau, i gyfateb i wahanol wrth- 
ddrychaut Yn y golygiad yma, diau y saîf y GyDoraeg 
yn enwog, ac yn un o íiaenion y byd — Uen a diweddar. 
Canỳs y mae yn gyflawn fel y môr; yn eang fel y wybr. 
yn gref fel y daran, yn berseiniog fel y delyn, ac yn felus 
fel y mêl. Gan hyny, gellid meddwl ar y cyntaf mai 
amlwg fyddai cyfyngu eu gallu at unrhyw arddull pen- 
odol, gan ei bod mor gynwysfawr ac amrywiaethol. 
Ond ar ymchwiliad teg a phwylîog, ymddengys yn o 
amlwg mâi prif nodeb ein hiaith, ydyw nerth a 
llyftidra, yn nghyd â'u perthynasolion. Nid oes dim 
ynddì yn wan, yn blentynaidd, yn fursenaidd, neu yn 
orwag. Mewn gair, y mae " yn syml, heb fod yn isel ; 
ýnky, heb fod yn ddigywilydd; yn addumwych, heb 
gymendod; yn gydseiniol, heb fod yn orwag ; yn ar- 
dderchog, heb chwyddìaetli ; tyner, heb fursendod ; a 
ŵhryf, heb erwin^er." * 

2. Ymddibyna cerddoriaeth unrhyw genedl ar ferdd- 
oniaeth y gcnedl. DeiUia hynoddiar y berthynas sydd 
rhwng y ddau a^u gìlydd. Gallwn edrych ar y bertbyn- 
asyma yn ddeuplyg— sef yn beirîannol ac yn ansoddol. 

Wrth beiriannwaith barddoniaeth y ireddyliwyf ei 

• Geiriau CharlM tan y gair isith, 

DigitizedbyGOOgle 



HflAGBRAETH. 2Ö9 

chy^iisoddiad tîeMTddol. Y mae byn ýn cjmwys dau 
betb— -ief acen a gorphwysfaau. 

Yr ydym wedî dangos o*r blaen ♦ mai mewn treftiiad 
rheolaidd ein geìriauyn ol eu priodol bwysleisiad neu 
acen, t 7 ^^ V"^ nodeb cyfansoddiad ein talmau a'n 
hemynau yn gynwysedfg. Ac yr ydym wedi dangos 
hefyd y bertUynas anwahanol sy rhwng corfanau bardd • 
onlaeth a banau cerddoriaeth, fel mai afreidiol yw sylwi 
ar hyny yn bresenol. Am eglurhàd ar y berthynas sy 
rhwng gorphwysf&au barddoniaeth a cherddoriaeth, 
Thatd cyfeirio yr efrydydd at ein sylwadau ar gyfansodd- 
iant péroriEefi). 

Yn awr, pa un bynag ai rheolaîdâ aî afreolaidd fyddo 
bardâoniaeth onfhyw genedl yn y golygiad yma, bydd 
yn sicr o eíFeithio yr un fel ar y gerddoriaeth. Canys 
annichonadwy i un symud yn fawsaidd heb y Uall — 
eithr yn y gwrthwyneb; pan y cyfansoddir cerddoriaeth 
at unrhyw eiriau, fe tyáá y duedd hôno at drefn a chyd- 



* Rban IT. Pen. r. 
•f-ITniddenm f tsA nad yw sa!n bir a hjr y aUIaraa, ýii effeithiẁ 
dim ar ein mydraetb, fel y rayn rhai i ni gredu : hyny ydyw, 
nid yw tän, nea tàn— t&nawl^ neu tànodd—yn nghyda r •yffelyb, 
yn gwaeyd dim cyfîicwJdiad yn y mydfaetfa. O ran y myityr, ni 
wae|b dywedyd. 

Ton ar don yn deou, 

nâ 
Tôn ar dôn yn dêna. 

Saif y cyfansoddiad va «i bMhynAs 11 nodwedd y nesnr» yn y 
ddaa ffarf fel ea gilydd. 

Er f od gwahaniaeth seiniau yn Uywodraetbtt mydraetfa rbal o'r 
ieithoedd benafol, megys y Oroeg a'r Uadin, a rhai diweddar, 
^^gy jr Hindwaeg ; eto, nid dyna nodwedd y Gymraeg ; uac 
y rhan amlaf o ieitboedd y byd, hyd y dalwyd sylw gan ddysged- 
ìgton o wabanol genedlaethau a gwltdydd. 

Ond coâed ▼ darUenydd nad yw y^lwadaa yma yn dwyn 
dim pertbynas â'r mesuron.caeth, y rbai, yo bresenol, ydynt brif 
fesurau beirdd Cymry. Y mae y rhai hyny yn •efyll ar seillau 
gwabanol— ac byd y deattwyf, gwafcanol i faBddonÌaetb hoU ieith' 
oedd y byd. 



dbyGoogle 



210 ÍV. CYFANSODJDIANT. 

íAirfiad, sydd &.chyinamt o ddylanwad ar y natur ddyn- 
ol, yD sicr o'u dwyn i gydymagweddiad. Ymddibyna j 
gerddoriaeth ar ansawdd y farddoniaeth ; ac nid oes dìm a 
cflfeithia yn fwy ar y cerddor medrus, nà hyn. 

Yn un peth, lly wodraethir y gerddoriaeth gan natur y 
iestun, Lle bo mater y cyfansoddiad yn lly wodraethu y 
meddwl, &c., fel y dylai bob amser, y mae yn amlwgfod 
gwahanoi destunau yn effeithio yn wahanol. Oddiyioa 
y deilliodd y gwahaniaeth rhyw sy mewn cerddoriaeth, 
sef egl wysig, moesol, a g^ladol. 

Hefyd y mae awen y farddoniaeth yn effeithio ar j 
gerddoriaeth. Wrth yr awen y meddyliwyf, y nerth 
meddwl, y teimlad, y swyn, a'r gailu fo ynddi. Y mae 
hyn yn amlwg pan yr ystyriom fod cyneddfau fel hyn 
bob amser yn cynyrchu eu cyffelyb. 

Y mae o bwys, gan hyny, i'n cerddoriaeth, yn nwy- 
]aw pwy fydd ein barddoniaeth; pa un ai gwir feirdd 
ynte crachfeirdd. Ac yn byn o bwnc, ý mae gan ein 
eerddoriaeth eglwysig gymaint o fautais ag unrhy w ddos- 
parth arall. Y mae yr enwog Edmund Prys, drwy ei 
gyfleithiad o'r Salmau» a'r enwog WiUiam Williamt * 



* BfaUal na ehynyggaftb wyd yr an genedl erioed er amter p«r- 
aidd gabiedydd Israel, ft gwell Cerddoriaeth eglwyiif gan anrhyw 
awdwr, cag a gafodd cenedl y Cymry gan awen gref y Parch. W. 
Willìams, fel y cana Seion lAeyn yn dra phriodol. 



WÌlUamèt enyd wiwlan, 
Yn rbodd a gafodd y gftn ; 
Yn fedrut t weddus wau, 
A siarad y mesnrau ; 
Fel gwin ei ddyfal ganiad, 
Fel y mêl oedd ei fawl u&d, 
Dysgleiriacb nft dysgl arian, 
Nft pbelydr y gwydr, ei gftn. 
I>iau gwych flodeuog wawd, 
A dyfodd ar ei dafaivd. 
Cantor craff, Asaph oedd, 
laeh y molai uweli miloedd. 



dbyGoogle 



RHAGÛRAETH. 21 1 

drwy cî hymnau, ŵc, wedi ein cynysgaethu â. thrysor 
gwerthfawr o farddoniaeth eglwyslg. Ac at y rhai byH 
gallásid chwanegu amrai ereill. Ond gwall dirfawr yw 
Uanw «in barddoniaeth eglwysig à chyfansoddiadau di- 
awenyddol, pwy bynag fyddo yr awdwr. * Ac y mae 
y dyn hwnw a gëisia gyfansoddi erddygan, 8cc,, at y 
fath bymnau, yn profi ei hun yn bur amddifad o chwaeth. 
Hyderwn y gwawria y dydd cyn hir, pan ý derfydd y 
cyfryw gamwri. 

Ya ddìweddaf, ymddengys i mi fod gan fesur ddylan- 
wad ar gerddoTÌaeth. Y mae yn lled amlwg i'r sawl 
sydd wedi chwilio ychydig ar y pwnc, fod addasrwydd 
mewn gwahanol fesurau, at wahanol achosion. Hyny 
ydyw, y mae natur cyfansoddiad rhai, yn eu gwneyd yn 

O ârraetbd«r— effro wythdant, 

Nid hyn ei gerdd— tannau gant— 

Tannaa, a gwrydan gwridawg, 

Wcdl cael o waed y ca wg. 

Yd Nghymru ni bu neb iacb, 

Yn nyddu cerdd fwyneiddiach. 
Betb a feddylir am y bawach hyny» na fedrant anadlu gynnaiat 
a^ un fralch yn reolaidd, ac eto ydynt ddigon hyf i ddryllio a 
ncwld gwaitb y fath fardd, er ateb yn well i'w dycbyioygion ty- 
wyU ea buuain ? 

* Awdwyr bunanol o*r fath yma sydd wedi blino y beirdd er ya 
blynyddoedd beüacb. Ni wawdia y beirdd (ac ni ddylid gwawá- 
io), yr ieuainc, a fyddo mewn y»bryd teilwng yn Uafurlo i weUaa 
eu hunain, er iddynt fethu cyihaedd y nod yn aml.' Ond yr ofer- 
feirdd, a fynant ystyried eu bunain yn rhyw betb, pryd nad 

Îdynt yn ddim, yw yr achos o'r tucban a gly wir weithian gan 
lanl yr Aweo. 

Pybyr wedd, paiêb a raddwyd ! 

Pa air waeth I ai beio 'r wyd ì 

A cbwyn boen achnoi, beunydd, 

Barddas wael y Beirdd y sydd.—W. CymwAi.. 

Byr ddeunydd mewn barddoniaetb, 

Barddas wirheb urddas aethl— >B. Ravs. 

Uawer cyfyngder a fu— i'n cenedl, 

Mae cwynion trwy Gymra, 

Fod dynion Uymion yn Uu, 

Olddysg— Pawö yn prydyddu.— D* loiíAwa, 



dbyGoogle 



212 IV. CYPANSODDIANT. 

fwy addaaatdefttaiàaa hardd a chanmoladwy, nag er* 
eieiU— «c yn y gwrthwyueb, y mae ereül yn íwy addaa at 
destunatt mawTeddua ac ardduoawU • EeUy, y mae ihaí 
mesurao yn addos i destuaau creíyddol, ac ereHl yn aii- 
addaa. Yr un ^ftth heíyd y mae gaa y :mesurau hyn eu 
gwahanol effeithiau ar y gerdd«riacthv Y mae yn wìr 
nad oes gailu mewnun rfayw penodolo feflurau, i sìcyhau 
eymeriad cerddoriaeth y genedi, na ehaa y forddaniaeth 
yn yr oll o honi. Ond y mae iymlrwydd nmtttr eìn hardẃ- 
onifieth eglwysig, yn ei hoU feaurau» yn'dtttaddu t sn- 
tàmáá y gcnecU, ac yn cydiuio & phethau ereiU i neiUdU' 
oU em cerddoTitfeth* 

3. Y mae oerddorìaeth unrhyw genedl„ ya ymddiJbyBu 
yn £iwr ar dymherau y genedl. Y mae pmwfiadau 
digonol o hyn mewn haneataeth hena diweddar. Ac 
onid y w yn rhesymot meddwl, ibd delw nwydau a thym- 
herau dynion, yn argraffedig ar eu holl gyfanaoddiadau 
teimladoi ? Yr oedd tymherau aftywiog yr Aiphtiaid yn 
eu hanaUuogi i gỳnyrohu cyíknaoddiada4i melus a denol, 
pryd yr oedd y Groegiaid yn dangoi yn amlwg yn eu 
cyfaDBoddiadau, eu bod wedi eu díw^Uio ft aynìadan 
athronaidd. Cyfanaoddiadau y Gothiaid oedd yn hynod 
o ryfelgar, yn anadlu dim ond dinystr a difrod. Ond 
yn y gwrthwyneb, cynwyaa eiddo y Pernfiaid s'r Cliine- 
aid, mwyneidd-dra & dengazwch. £ia cerddonaeth hen- 
afol ninau, befyd, sydd o ansawddrbyfòlgar a gwronaidd 
yn benaf, er ei bod yn gymysgedig ê^ rhywiau ereiU, ac 
yn dangos yn eglur ei bod yn íi¥wyth meddyfiau diwyU- 
iedig. 

Yr ydym wedt dangos eisioes, íbd cysyntiad agos a 
hanfodol rhwng seiniau cerddoriaŵth a theimladau y 
natur ddynol; ond byddai yn angenrheidiol ysgriftnu 
cyfrol, laiafj, i eglaro y pwno y» ei fiinyáffneh, yn ei holl 



dbyGoogle 



RHAGWAETlí . 2 13 

gyijUtìadftu atíiíonyddol. Y mw y ffftitb ynddo ei hua^ 
an mor amlwgac bybrawfus, fel nad oes angenrb«idrwydd 
ì ni ymbelaetbu. 

4» Gallwn sylwi yn ddiweddaf, fod dylanwad gan 
afftrẁn cenedl» at gerddoriaeth a barddoniaetb y genedi* 
Y mae yn wir fod gan arferion cenedl iaw rymus mewn 
galw nwydau y genedl i weitbrediad, ac i sefydJu rhyw 
brif nwyd neu nwydau yn lywodraethol ; ae felly gellir 
grolygu y ddau bwnc diweddaf byn, mewn yikyr, yn an- 
wftbanol à'ugilydd* 

Ymddengys fod byn eto yn dra amlwg yn ngwyneb 
rheswm affaitb. Nt welwyd yr un genedl erioed yn 
ynmrfer llamer â gorohestion rhyfelgar a gwrunaidd» nad 
oedd difrod a galanas yn anadlu y« ei hoU gyfaasodd- 
iadau. Ac o*r tu arali, Ue byddo cenedl yn ymbyflrydu 
mewnhecUweh-^mewaeelCyddydau dyngaioi— ac mewn 
dáiryUiBdau moesol a meddyliol, bydd argraff amlwg o 
hyny, yn hynawsedd ei chyfansoddiadau. 

Wedi agor y drws fej byn i'r efrydydd fyfyrio ar 
waluuiol gysyUtiadau cerddoriaetb. genedlig unrbyw 
wlad, gadewob i ni yn awr sylwi yn fyr ar brif nodebau 
neu neiUduoIion Cerd<Jbriaetb Gymieig* 

Yn awr, meddyUwyf y geUir cynwya y cwbl yn y gos» 
odiad, ei bod yn gerddoriaetJi naituriol iawn. Nidceidd- 
oriaetbi wedi ei badeiladu ar gyŵreinion eelfyddydi ydy w ; 
ond. tywaUtíad naturioi a diaddurn yr awen. Ond i 
fod yn fwy neUlduol. 

1. Y nod«b blaenaf a ymddengys i ni ynddi yd^w 
n€t*tìt, 

Nie gaU. neb ammau y gwkionedd yma> sydd wedi 
dai yoky«ig o iyM a»gerddoriaetb yr hea Gymiy ; byny 
ydy w> nis geUk gwadM, mem. un «(mLì^ nad y w ei». hen 
genUoiiìactlft fxi li^naA.0 TjmMt, ac ya dra galluog \ gy- 

Digitized-by VjOOQ lC 



214 IV. CYFANSODDIANT. 

nhyrfu teimladau gwrooaidd, ac i raddau yn fawreddus 
ac arddunawl. 

Yr oedd byn yn hanfodoi i'r athryüth Gymreig, yn 
mlaenaf, o herwydd yr iaîth. Y mae yn amlwg i*r sawl 
gydd wedi Êaì sylw ar gyfansoddiad y Gymraeg-, ei bod 
yn iaith seingar a grymus, yn ei geiiyddiad a'i chystraw- 
en ; fel y crybwyllwyd o*r blaen. 

Yn awr yr oedd yn eitbaf naturiol i'r sawl a gynhyrfid 
i gÿfansoddi i genedl y Cymry, ac beb fod dim tuallan i 
Gymreigyddiaeth yn effeithio ar ei awen, i*w throi i'r 
%n hyn neu y fan arall, iddo gydymagweddu à neilldu- 
olrwydd yr iaith Gymreig— i'w gyfansoddiad gydredeg- 
â'ì phriod-dduU — a'i bywhau á'r un yspryd. Mewn 
gwirionedd, yr oedd yn auaiehonadwy ìddo fod yn wa- 
hanol. 

Yn ail,yr oedd hyn yn angenrheidiol o herwydd bardd- 
oniaeth y Cymry. Heblaw y dylanwad sy gan yr iaith 
fel y cyfry w yn y farddoniaeth, y mae natur nerthol ein 
mydyr yn chwanegu at y grym. Y mae rheoleiddiẅch 
acen yr iaitb, nerth ei chydseiniaid, a chyfnewidiad ei 
Uafariaid, yn gwneyd ei barddoniaeth yn bur rymus. 

Yn drydydd, gadewch i ni ystyried gwrondra a byw- 
iogrwydd tymherau y Cymry, cawn'reswm eto am rym- 
usder a nerth ein cerddoriaeth. 

Yn oIaf,aQ yn hoUol gydunol â thymherau y Cymry, yr 
oedd eu harferion hefyd & dylanwad neillduol ar nerth eu 
cerddoriaeth. 

Yr oedd eu dull o fyw, a chynal campiau a chware- 
3'ddiaethau yn yr awyr agored, eu cyflawniadau crefydd- 
ol/ yn oghyda'tt holl ddefbdau, yn tueddu yn fawr at 
rymusder corph h meddwl. Ac os chwanegwn at hyn, 
yr holl ymarferiadau caniadyddol oedd yn eu plith, nid 
yn unig gyda chrefydd, dan y dderwen gauadfríg, ac o 



dbyGoogle 



RHAGDRAETH. 216 

flaen yr allor fyg^edaw^, neu yn eu] teuluoedd, mewn 
cerdd arwest a chyda'r delyn ; ond clywid y bugail ar 
ael y bryn yn pyncio ei gerdd naturiol, ac atebid ef çan 
y iaetbwraig ar y ddol is law, mewn acenion gwir deimlad 
a nwyd. Yr oedd byn oll, meddaf, yd tuelfdu yn han< 
fodol at nerthu a grymuso cerddoriaetb y genedJ. 

2. Yr ail nodeb a ymddengys i ni ydyw teimlad, 

Ymddengys ì mi nas gellir cyfyngu byn at ddim a 
bertbyn yn unigol i'r Cymry fel cenedl; ond gall y naiU 
fel y llall ei feddiannu. Ëto rbaid addef fod Uawer o 
fantais gan y Cymry yn eu barferion, &c., i goleddu byn 
yn fwy nà nemawr o genedloedd diweddar. 

Y brif a*r unig ffynoon i deimlad mewn cerddoriaeth, 
yn gystal ag mewn cyfansoddiadau ereili, y w, fod y cyf- 
ansoddwr dan ddylanwad ei bun pan yn cyfansoddi. 

Nid peth anbawdd yw nodi allan a gwabaniaethu un- 
rhyw gyfansoddiad a gynyrcbwyd pan oedd yr awdwr 
dan ddyianwad p'r pwnc, oddiwrtb y cyfansoddiadau a 
gynyrchwyd pan nad oedd y cyfansoddwr felly. Y mae 
un yn fy w, ac yn peri teimlad ; a'r llall yn farw, ac yn 
ddideimlad. Y mae un à4 law ddirgelaidd yn agor hoU 
ddorau y fynwesj a'r llall yn methu à myned yn mbell- 
acb nà cburo y ddôr. Y mae un yn Uefaru wrth yr ys- 
bryd trwy y glust, a'r Uall wrth y glust yn unìg. Y mae 
un yn gorph a bywyd ynddo, a'r Ilall yn gorpb marw. * 
Gan byny, rheol sylfaenedig ar natur ydyw, fod yn 
rhaid i'r sawl a fyno i ereill deimlo oddiwrth ei gyfan- 
toddiad, deimlo ei bunan wrth gyfansoddi. Os mynir 
Uefaru wrth y galon, rhaid Uefaru o'rgalon. Fel y dy- 



* Y dywedyd gor&f a ellir &m gyfansoddiad nad oes ynddo eo- 
tíi y pq nc y w, ma! corpb ydy w— ot bydd yn rheolaidd o ran per- 
•riaetü a cbyngbanedd. Ond pa faint ajrelir yn ein gwlad heli 
reol nac araU ! y mae y cyfry w yn dettwng o*r enw yêg€rbw4» 



dbyGoogle 



218 IV.CirfiPîf|Ŵ»UílT. 

hon." , 'Aì »..-/;.' 1 - 

Yn awr, árm>^*^9f^ẁ^hnẅíf4m»^<i9SÊÌm^- 

felly, yr oedd eu cyfansoddiadaa ya sicr o^fÌMSd j.; 
gal^..' ft' ,» .. .•- .' *. •:. ^«r '«./ mwÄsdiaîJ 

Nidým y* dy«v«lÿMÌ fod iiy» yn ^«owadii^ ffü^SBtfs^ 
i ^yẁHoAAMait O^itl^.^ «pẃ .y. «ae'-^mf an^iA^ 
n^ur-âd3iool. ^ Bto/ttiäefic Ttriâ» wydèfHì ipitoWfMtoO 
a duUimi grwlad'dtt)rtaKiHrAd«gi9«wa>â.gÿx«yi^1ibowfric»i 
haa gr toMnladanH-rftcyi nttiifdu0{i iir.dMQrfibaft»fltfaỳẁbaw^da 
beoaM niewii «ffnedl. Ae* feDy Sfoíàátif^iSsi/^atgief^ 
a^dfMM y iCypilÿ yn 1^» mmh^l'ü'wẁMiSíf^B 
sftfldiaiiau foÜ'yD ttyíi^û*.. •. ' . ■» c ^. . ^ ^ ír^An iiflYJafií) 

y chwaeth ynddynt i Mijr» fwy'Ciyf Mr«li ^jnwtf «tófa 
llalJ. Hyd, y darfu i ni ddí^ çylw» }r, mŵfs^^çjjyy'^ 
llçddf y,p f^y eflfeithiol i'r Çymiÿ? ,nâ,*r cywair llpp»,^,^^,^ 
roae' hyn yn deilliaw o arferion bir-barhaus, ond odid, 
megys tana mewn angladdau a'r cyŵlyb. A g^altwn 
chwaneçu^ fod ein dull o fy w fel ceneçjl, yn, t^î^íÇ'^P 
fawT ft leìbai) i»wyf eia cy&naoddiadcui, yflt »eÌMlii9dl^!iK]» 
cywîai^.JIòtí. ,Y,raae ëfalẃeŵgaethau ÿ' ièàs^lÿìi^^i',- 
ffttdia 'jẃ'eú e«éw yA ŵtrtödd? ^'ír-áẅyrŵgi^ẃíMytt ' 
cilio odéiwrth arferion dif»i«ted «aoManfetftíMílâioli o her- 
wydd y Uygredd oedd yn ag^îŷn â bwý^t)^ta ac yfed 
yr hyn aydd â thueddyBddyw.i^ŵ'yŵatAŴ^ý gaten— yn 
ngi^atiJ^ufwa Q 4Mt)»aa * sÿM yn !gwẁ«i|>f) ««t isi 

^ » ..; r.'- . ai iẃ . '^ a .'i ■ . ■-■■'- ' '" ■' y«fî'.* ir*.î.t. ^' .y 

WnVlte yrlglürir y pẃnc yn helaeth.^ . f*V, 

Digitized by VjOOQIC 



RHÁGDRAETH. 217 

lleddfbau y oorph a'r meddwl. Cryfh&ir ein ifoiodiad 
yn fwy pan yr adgofiwn fod ein hen alawon yn gyftedin 
yn y cy wair Uon. 

Y nodeb diweddaf a nodwn, yw gpmhdd. 

Nis gali neb edrych ar gerddoriaeth y djmrj, heb 
ganfod yn amlwg fod en cyfonsoddiadan yn hynod o 
syni). Ad wrth chwilio ì'i achos o hyn, debygem ei fod 
yn ddenblyg. 

Un rheswm ydyw, ymddengys nad oeddent wedi my* 
fyrìo y pwnc yn wyddorol ae athronyddol ; ac feUy nid 
oeddent yn ilanw eu cyfansoddiadau â chellyddyd. * 
Oellir gweled hyn yn aihlwg oddiwrth yr alawon sy 
genym wedi gweddilUo ac aros hyd heddy w» Y maent o 
podwedd hoUol wahanol i'r rhai sydd wedi cypyrchu 
drwy a'ugorlwythoàchelfyddyd^ Y maent^n debyc- 
ach i'r rfaai a esgorwyd gan natur. A pha le bynag y 
canlynirnatnryn gŷwir»nidoes:perygi.methu. A pha 
bryd bynag y dygir y geUyddyd gerddorol tu hwnt neu 
groes i nátur» y maé hyny yn waUus. 

Y rheswm arall dros symledd ein cerdderiateth ydy w, 
ei bod yn iai|h y teimlad. Neu mewn geiriau &M, y 



* Na feddylied y darllenydd ein bod am haera aad oedd eln 
heoaáaid yn wybodas o gerddoriaetb ; ac nad oedd y ddawn yn 
cael el my/yrio ganddyntfel celfyddyd er ya fore : ond yn hy- 
trach gellir ticrhau el hod, ac y mae y dyf^yplad a rydd 
/eua«»Z>duaUano'wi|ith Dawddab Qwii.TM,yn ddigoool ar 
hyn. . 

** 8olffeai$ a'm lalw ffaant 

Salm twydd yt aelaw ▼ mrainl; 

Ac erddygan gan y gaino 

Ooraaidd mt ad gwir ieaaino." 

Br fod hyn yn profi fod ganddyiit egwrddorion y gelfyddyd.. 
eto y mae'n amlwg nad oeddent yn ea cano i etthaíoei^ ; ddlffl 
penachnâ'rhyn aoi^reddaiynrliwydd ar iyinWdd natnr. Tr 
oeddem yn agot i wir gfUyddyd,yn ol fel y dy wed PorB, *' Art i» 

but Naturtbttter unâtfttcod/* 
. . h 

Digitized by VjOOQIC 



218 I^ CYF ANSODDI ANT. 

maewedì ei chynyrchu pan oedd y eyfansoddwr tan 
ddylanwad cryf oddi wrth ei destun. Y mae symledd 
arddull yn eithaf naturiol ij nwyd gref ; nid yn uaig 
mewn cerddoriaeth, ond hefyd yn mhob peth aralL Pe 
byddai i nì ddal iylw ar unrhy w areithydd cywir yn am- 
lygu ei syniadau pan fydd tan ddylanwad nwyd gref, 
cawn «i ardduU a'i iaith bob amier yn syml. Gall fod 
yn fywiol mae yn wir, ac yn meddu delweddau hyf a 
chryfion; ondnifyddyno ddim addurniadau. Nid yw 
mewn hamdden y pryd hwnw i ganlyn y dychymyg. 
Ond gan fod ei feddwl wedi ei lyncu gan un testun, a'i 
deimladau wedi eu fflamio ganddo, ei'amcan y w amljgu 
y pwnc hwnw yn ei amrywiol amgylchiadau, fel y mae 
ef yn ei deimlo. Dyma yn uuìg a ddylai yr arddull fod, 
pan y bwriedhr gwresogi ; a dyma fydd yr arddull, os 
byddys ynllefaru oddiar deimlad. 

Yr un modd hefyd y gellir dy wedyd am gerddoriaeth 
Os bydd y cerddor wedi ei feddiannu yn llwyr gan eì 
destun, ac yn ei deimlo yn ddwys, fe (ydd ei gerddor- 
ìaeth yn sicr o ganlyn y Uwybr a noda natui — sef yn 
hyf a syml. 

Dymaynhollol fel yr ymddengys cerddoriaeth Gy- 
mreig i ni— nis gaUwn ei chanfod mewn goleuni gwa- 
hanol. 

Oadewch i nî osod ger bron eto ychydig o sylwadau 
yn fyr ar y pwnc. 

I. Bod cerddoriaeth eglwysig Gymreig wedi ei Uygru 
yn fawr yn ei hoes. 

Nid yw y gosodiad yn cael ei fwriadu i arwyddo fod 
cerddoriteth eglwysig ein cenedl wedi bod yn berffiiith 
rywbiyd; hyny nis gwyddom, ac nid ein hamcan yw 
dadleudrosy cyfiryw, Ond cynwysa, bodein cerddor- 
iaeth eglwysig, yn y dyddiau hyn,' yn dra diffygiol o 
ateb i wir ansawdd cerddoriaeth eglwysig Gymieig. 

Digiti^edby^^UU^lt: 



RHAGDRAETH. 219 

Gellid profi fod ein cerddoriaeth eglwysîg wedi ei 
lIj'gTU, oddiwrth y defnyddiad a wtíeir o erddyganau an- 
nheilwng i'r addolîad. Yr ydym wedi crybwyll hyu o»r 
blaen ; a gallem ei gadamhau yn mhellach drwy osod 
ger bron gasgliad o'r cyfry w erddyganau, neu yn hytrach 
raî o honynt, pecaniatäaieinterfynau. Yr ydym wedi 
clywed y fath erddyganau ein hunain mewn Iluaws o 
addoldai yn ngogledd a deheudir Cymru, ac wedi clywed 
cwynfan y deallus o bob*çarth o'r herwydd* 

Gellir profS eto fod îlygrîad yn ein cerddoriaeth, o ran 
ei Cbymreigyddiaeth, pe byddai angen am hyny. Ond 
cydnabyddir hyn yn gyffredinol, a dyma destun cwynfan 
ein prif gerddorion er ys blynyddoedd bellach. Pa faint 
o'n cyfansoddiadau, y rhai a daenir yn ngeiniau ar led y 
blynyddoedd hyn, ydyn» yn meddu y nerth, y teimlad, 
a*r symlrwydd oedd yn llanw ein hen erddygfanau ? Ha I 
frodyr, onid pfin ydynt. Gellir dywedyd gyda phriod- 
oldeb mawr, fod yr awen gerddorol Gymreig wedi myned 
bron ar ddifancoll. 

Hyn a'n harweinia i yityried, 
n. Bethyw achos y Ilygriad yma. 
Gellir dywedyd mai gwreiddyn yr achos yw anwybsd- 
aeth. Tybia miloedd fod rhyw swn yn gàn, oa bydd ar 
yr enw, a bod pob cyfansoddiad yn gerddoriaeth, os 
bydd dan yr enw erddygan. Ni ddeallant wir natur ac 
ansoddion cerddoriaeth— a phe cynygidycyfiryw i ugcin- 
iau, y maentyn rhy ragfarmllyd i'w dderbyn, o herwydd 
ymarfer â sotÀach. 

Pe yr edrychem i ddechreu, ar y rhai a gyfansoddant 
erddyganau yr ©es, pa faint a allwn olygu ar dir teg, 
sydd yn deall y pwnc ? Llawtr nn a gynyga at gýfan- 
soddi cyn braidd y dealla egwyddorion canu, rhagor ang- 
enrheidion y pwnc hwnw. Pa faint a olygant eu hunaio 

Digitized by VjOOQIC 



2|e IV. fCYP AIŴODBIANT. 

9^'fi^ti'^ftr ttlteM eMdòíÜiéâi. li<b mkièá amgryffnd 
ŵm nwry ^í'fcy™ * gfyniryiilf'yff " Chrlsîatt Cerdd Ar- 
wjBSt," neu'r "Caniedydd Crefyddol," er Hft f^adndd 
yr a«rdwyi* hygfttdtM egflnfo dfl» end oedd yn «ng«i- 
AeidieliẅneýdnflyitifanwrŶ Oné«dd«fìif jm riHMíydl, 
ddirftiwr an&nta!t y Oymro unlaith í' ddod jm H^fyfiüi- 
soddwr tellimj^, o herwydd nad oeddgaaddo "MiHú^ i 
ddysgru. ' A pha fodd y gaflasid dysgwyl dim ytk iung«i? 
Ond nid i gyfiinBOâdwyr annghelfydd y pertbyn y caflh 
wriỳnmiig; eithr y mae eyhoeddwj^ erddygacian^yA 
gyfranog o*r unrhyw. 

Er nad yw y casgliadau erddygatìau sydd yn ]!9fjkp^ 
mru ond bychan, * eto gallwn gasglu ynideg^odd^ WBSk 
eu nodwedd, iddynt lygru Uawer ar^ebwaecb<y«?«esi'^ 
wyf yn ammen yn y gradd lléiaf^a ba«it'yft!ifoddièili9 
godi awydd canu y wlad $ ood dios, beíyd'> idd^ipDt ibi 
yn foddfon i ddenu yr awwybodtísat ol^ddÿ a^ im^ 
Tfa^fiini yn ei íéddwl at unrhywt ddiwygiadi- m^. 

Aty Yhaihyn, gadawch i ni chmttMgu -bla^norìaiácy 
gàn yn mhliäi y gwalianül 'enwadau» Onid "wsrth ea 
drwB hwy y mac y bai byny yn aros, sef dwytt* erddy- 
ganau anmhtiodol i*r addoliad 9 Ood dnttin^ ym^ 

■■■*■■■■ % ..> i ...^ I . .. I i...,. > i. 4 ,^. ì > 

' •NldwyfyngwyM^att ua csielfad cThtfcddiiMg^ «si uo 
Owen WiUíaoii o F«d, ae eiddo Jobti Parry, CasrÚeoii. Y mM 7 
cyctafTDcynwyillawer o erddyganau e bob matb; Cfmtm, 
ISaeioBlg. Alina0«W4\7&««; hyfiodi» annlirefntts ac afreoUjdd. 
Ond mae*n deby» Ì'r caggllad yraa gael ei annrddo yn fawr, drwy 
i'r awdwr 9Ì roddl dan olvf iad Sfie na wyddai ddim am fydyr eia 
biaitb. Y mae yr aÜ, sef •* Peroriaeth Hyfryd" Mr. Parry.yu de- 
byg ran cymytf edd ei ffynwytiad ; ond yn waeth o lawer oran 
argraff. Drws grayjn iddo anturio at y £ath orehwyl pryd sa 
wyddai ddim am dano, i Hdarostwng ei hun yn ngolwr ei gyd- 
wladwyr. Y maecarlad at gerddoriaeth ac at eln gwlad yn eii 
rhwyiQ0 i'w annghymeradwyo i'rgraddau eithaf. Onid trueoijtr 
fód f Baeson a chenedloedd ereill wedl e««l cymafnt o dsetafíni 
gwawd am hen dn cerddortaeth cr ya blynyddoedd ? A dym* aa 
•to na cbawtant erioed me'i well, ran cyowyrtad ae arM-aff- 
walth. 



dbyGoogle 



iQB'3!n.NghjHWii>.ŵ yjaíyrŵíil Fr>^i| •WdÌlîÇaÄau..Qy^flf5^ 
«iti^f'anttb^JlwDir iìyfdẃ\yi^U> i. w4..f^ betb,.ì^y^^llf 
Ŵddŵi»i|,#4WŴ^'yöŵô{«it »»d<i9 à'u holl aíycẁç J 
mae hyny yn deilliaw o anwyboda^tU yn natuE %p ^ 
aeil^Q: fie£fi4erŷMit})^ Cr^ybpdaeth «gy wi( a'u . ca^wai 
äbgag y«;6i«^fci^ yma sy..mov ddinystriol i Iwyddi^ 
jcfiiáddcmaẃ y'fmdit aJrTOgwaUMŵd y deiUi» jr 
Aiferiftddiii3rBtKMa i'o^iççTíldoriaetbit gaQ\i ecddyga»^ 
fiaesoiHÿ hob .maẁ • Rr ^ii'ia u ,C;mrei£.. £í id wy/ya 
ig9il]rgt£ íüfk'99l» eiddj!gan Saf^ooig ya aninhrẃ^dçl i'w 
defnyddio hor^ynnod ar ejriftu Cywjieigŷ cany^ y iB4f 
Thai^yiLhyood o diehgcg o roD eu nmlwedd i gerddf^ri^eth 
.Oynlreig^ ynneiUdfiol gwaitb rbai o'r hfio awduipt)^ 
Ohâaidy tfaai yma yn gyffftdìii. a d^MaiyddtCÿ x09vd-iy 
cgrfryw sydd yn hoUol anaddas i íaith a harddoni^^^ y 
Cyinry-*y rhai a gyíausoddir yn yr oes boc— y rhan fwyaf 
i'ddybenioii gwahanoli ac mewn ardduU oymyaglyd> ac 
aömhenderfynol. * 

Btelfach, ŵodyr, onid yw yn bryd i ni ymofyn yn 

III. Fa fodd i adferyd purdeb ein cerddoriaeth ? 
Wrth ystyried y pwnc, ymddengys mai y gorchwjl 
cyntafsy raid ei wneyd, yw symtid echos y dirfwfad. 

• Rbaid i bawb addef» mì feddyliwn. fod cerddoriaetb yJS^»o» 
yo hoHol ddiffyflol nn undeb aetíUHol— ao yn wir, f eUir új^eiU 
yd MB gerddorlaetb 9wf^ yn gyffcedlool, ei^ Ŵ ÌHrou, wa^ 
myned ynbabel. .». 

Digitized by VjOOQIC 



222 IV. CYFANSODDIANT. 

Gwneir hyny rtrwy claenu gwybodaeth yn mhob 
parth— trwy egluro beth yw cerddoriaeth yn ci chy- 
neddfau hanfodol, a pha yw y rhai addurniadol. I gyf- 
lawni hyn yma, rhaid i ni ÿn 1. Ysgrifenu ar y pwnc. 
Wrth feddwl mor hoff yw cenedl y Cymry o gerddor- 
iaeth, y mae yn syndod ein bod mor ddiffygiol i) lyfrau 
i'w egluro hyd yn hyn. Ond feìly y mae : a chyn y 
gellir taenu gwybodaeth, a gp^eithio diwygiad, rLaid ys- 
grffenu ar y mater. 

2. Modd arall i daenu g^ybodaeth yw, Befydhi Cym- 
deithasau Cerddorol. Y mae efihith cymdeithas o un- 
rhyw fath mor amlwg ac hybrawfus fel nad oes angen 
sefylJ uwch hyny yn bresenol .Gŵyr pob un (yn neillduol 
yn y dyddiau hyn, pryd y mae cymaint o sen am hyny) 
nad oes dim yn fwy effeithiol i gyrhaedd unrhy w amcaB, 
nâ sefydlu cyradeithas 1 hyny. Felly hefyd Cymdeith- 
asau Cerddorol *— os ceir hwy yn gyfiredinoI,ac os «arir 
hwy yn mlaen ar egwyddorion gwych a ohjrfeillgar, f 
dios y gwnant les dirfawr yn ein gwlad. 



* Ond odid yr anfoddlona y darllenydd am grybwyll fad yn 
Ued debyg na fuasai y Gramadeg bwn wedi ymddangot, ooi bo- 
asal yr annogaethan a'r symbylaa a dderbyniai yr awdwr oddi 
WTth ei gyfeillion yn Nghymdeithas Gerddorol Llabldloes, yr hen 
a sefydlwyd Mai '31ain, 1834. 

+ Hoff genym ddeaíl fod cymaint o gymdeitfiasau weâi en 
sefydla yn Nghyraru eisioes, yn nghyda'r arwyddioo cryf am eo 
lluosogi a'u cryfhau. Ond gadewch i ni grybwyll yn rahellaeb 
am Iwybr a ymddengys 1 ni yn un tra effeithíol vw llydaena a'u 
dwyn i fwy o enwogrwydd. Pe byddai i bob cymdeithas gynal 
cyfarfodydd neillduol i'r swyddogion, a'r rhai eangaf eu gwybod. 
aeth ; ac yn y cyfarfodydd hyn, ddefnyddio rhyw gymaint o'r 
amser i ymddyddan am amgylchiadau y gymdeithas &c ; ond y 
rhan fwyaf o'r amser i ymdrìn â rhyw bwnc cerddorol. £r 
angraifft, bwrier iod y cyfarfodydd hyn yn c«el eu cynal tinwaitli 
yn y pymlhegnos— mewn uo cyfarfod cynygjr pwno i*w ystjríed 
«rbyn y tro nesaf— yo y cyfarfod hwnw eilwaith, bydd j cyflens- 
dra i bob un ddywedyd ei feddwl arno, a'i ymresymu i oleDBÌ. Yn 
y cyfamser, bydded ìt ysgrifenydd gofnodi sylwedd yr eglurhád, 
mewn llyfr perthynol i'r gymdeitbai. Ac feDy yn olynoU wedi hyn, 
bydded i holl gymdeithaiau Cymru, Deaa a Gogledd, ymuno a'n 



yGoogle 



RHAGDRAETH. 223 

Gadewch i ni grybwyll yn mhellach, fod yn ddyled- 

swydd ar yr eglwys gynal cerddoriaeth, a hyny mewn 

trefn. Ymddengys i ni y dylai poh plaid grefyddol sef- 

ydlu a chynal ysgol neu yggolion, i'r dyben hyny yn 

unig neu mewn rhan. Yr ydym yn methu â gweled pa 

reswm sydd i sefydlu a chynal moddion i addasu er cyf- 

lawni rhyw ran gylioeddus o waith yr Arglwydd,yn fwy 

nà rhan arall ; er efallai yr ymddengys hyn yn beth dy- 

eithr yn ei gysylltiad â cherddoriaeth i'r wlad yn gy- 

ílVedin— ond adystyried a chwilio y pwnc ar bob tu mewn 

pwyll, bydd y mater yn ddigon amlwg. A phe can- 

iatäai ein terfynau, gallem brofi yn hawdd fod yr eglwys 

wedí cydnabod a chyflawni hyn mewn gwahanol oesoedd^ 

dan yr hen oruchwyliaeth * a'r newydd. A diau genym 

y gwelir amser pryd y cyflawnir hyn yn Nghymru hoff, 

ac yna bydd geiriau Erfyl gwedi eu gwirio yn gyflawn, 

pan y eanodd, — 

Ha Wyk baehl mor hlr y bu— y gynnar 
Hên genedl yn Nghymiu 
Mewn tew drwoh o d'w'llwch du, 
Yn cynnal gwaeled canu ! 

gllydd i gynal Cymanfa Gerddorol unwaith neu ddwy vn v flwydd- 
yn[unwaith yn y Deau ac unwaith yn y Gogledd fe aUai^,ac i bob 
cymdeithas ymuno i anfon un nen ddau o r aelodau i'w chyn- 
ddrycbloli yn y Gymanfa. Treulier cyfarfodydd y gymanfa mown 
ymodyddanion, &c., ar natnr ac ansawdd cerddoriaeth ein gwlad, 
&c. Felly fe gai cerddorion Cymru Iwybr a chyflensdra i weilau 
cerddoriaeth en gwlad. na chant bvth heb byn. Bn ar eio medd- 
wl lawer gwiüth gynyg cyfundraetii a rheolau i'r perwyl byn, 
i syiw ein brodyr cerddorol; ond gadawn y crybwylliad presenol 
'w gylw. 

• Chwilied y ddarllenydd beth oedd y ddysgeidiaeth a ddysgiá 
yn ysgol y propbwydi gynt, a gycbwynwyd gan Samuel, EIiaB, 
&c. Ond odid na ddeallafod yno gerddoriaeth beth bynag, ac yn 
nglyn â bl yr oedd barddoniaeth ; a pha beth oedd mor wasanaeth- 
gar i'r prophwydi ag ydoedd cerddoriaeth ? O ba le, os nad oedd 
yma, sef mal prif ddysg y prophwydi oedd cerddoriaeth a bardd- 
oniaetb, o ba le, meddaf, y deilliodd fod yr un gair yn ieithoedd 
gwreiddiol yr ysg rytbyrau (ac yn mblith yr benafiaid yn gyíTredin) 
yn arwyddo prophwyd a chantor ì canys defnyddir bwy yn y 
ddaa olygiad yn yr Hen Deitament a'r Newydd. 

Digitized by VjOOQIC 



224 iV. CYFANSODDIANT. 

Ood ««DD gwen geir béllaeb,«-f olMÌthlr 
Gwiw bethftn rhagorach : 
Cymry'n awr o fawr ì fach 
A ganant yn aagonaah, 

Yq olaf, gadewch i ni grybwyll wrth ddiwedda à'r 

mater> tuag at i ni gael diwygtad yn ein eerddoriaetb, y 

mae yn wìr angenrheidiol i ni ymarfer kg erddyganau 

priodol. Er ein bod yn enwi hyn yn ddiweddaf, ac er 

na thraetbwn arno yn bresenol, eto nid ŷm yn ei olygu 

yn beth ysgafii a dibwys. Y mae yn anhawdd i neb un 

ddarUen unrhyw awdwr gyda manylwch am dymor 

glew, heb i arddull y cy&y w awdwr effeithio ar ddull y 

darllenydd yn meddwl, &c. Anhawdd fydd i ddaa 

berson gwahanol gerdded fraich yn mraich drwy y dydd 

heb ddy^gu cydgamu achydagweddu à'u gilydd. Y 

un modd hefyd y gellir dywedyd am ganu. Y mae yn 

anníchonadwy ymarfer àg erddyganau cymysglyd a 

gwael, heb niweidìo ardduU ac athrylith y cerddor. Ae 

o'r tu arall, y mae ymarfer & chyfansoddiadau da yo 

tueddu yn benodol i wellau ei alluoedd. Gan hyny» 

dylai y cerddor fod yn dra gQfaluB pa beth a arferS; yn 

gystal a pha beth a bryna. 



dbyGoogle 



PEN, I--y..GOKPHWYSFAAÜ. 226 

. ... .EEN-I. , ^ 
r GORPHWY^ÌUÁÌ}, 

, Mewn rhyddiaith, 7 mae^n wîrahgebi'heíáîol caeî lle- 
ocdd penodoì Fr ìlaís orphẁy^t eí m^ÿh ìJWneÿa yr hy» 
a draethir yn eglur ác eífẁíhlol: fefffy "hefỳa'ÿ vtMt 

'.mewn bàrddòhiaeth' a ch'erdaòriàéth. W fdŷŵ' Ẃedi 
egl'ujro o'r blaeh» fo'd pob pennifl méwn bárdàoniìaeth ŷii 
cael, ei^gýfansödáî *o niPbr penòdòl ö"'ÿorftnaa, — yft 
ng|njdaVberlìj;j^pá8 Äy'rhwng y'öorfanati hŷay a b&nau 
ceifcrdprìáeth. Ynâwryrýdymi ddaîi^á ibd îlfe neu 
leaèaa.penodoi yn mhób j;)ennill y dylid' aroi neu 
•rj^wyg ŵithynt am yspaid mwy nea laf.-i-yti nghydÄ'r 

Jbefthj^na» sy rhwng ýrhaî hyn eto a '«éhérddórfáeth. 
Gíêlíi'r dosparthu y gorphẃysfàau hyn î dri wath — ^yr 
adJaji^jdosranỳ'tJ'ì'ihoeddnod. yradran yw ytleîaf 
ei am^er/ac 'hebi .feáS-fcddo ddrychfeddwl cyüawn; y 
maejei ddefn^dd méwn'c^rddoriaeth yn debyg i ddefa- 
^da y rhagwahannbd (,) mewri ihyddiaith. Y dosran 
yẃ jr àil mewn ámser, aç a gynwys ddrychAiddwl cyf- 
Ihwn ; eto áoddefa yn naturiòl 1 chwanegu ato, ac i^ewn 
ystyr ni fydd yn berffaith heb hyny— y maé yn ateb i*r 
gwabannod (:) raewo rhyddiaith. Y diweddnodyw ter- 
fyn y mater, gan hyiiy y mae yn fiỳnwy» cyfansoddiad 
cyflawn a phertfaith— y mae yn ateb i*r diweddnod (.) 
mewc rhyddiaitfa. f 

*Rhan II. Pen. 5. 
fErmwyn i'r efrydydd amg)flTed a dal ar yr ang- 
reifftiau egluriadol, defnyddiwn yr arwyddnodau cao- 
lynol : 

Mewn barddonlaeth Mewo ^erddorl^h 
Am adnin defnyddiwn J • v * 

— ddosran ■ "" " \\ # 

— ddiweddneá \\\ o 



dbyGoogle 



226 



nr.CYPANSODDIANT. 



Cyfansoddir yr «dran o nìfer benodol o fuiaa — j dot" 
ran o Dìferbeaodol o adranau— yn ol natur y mesur 
a'rdiweddnod o'r ddau yn nghyd. Er mwyn cael 
gwneydliyn ynfwy amlwg, dadgymalwn ycbydig ar j 
priffesuiau. 

ijABftANI. — AM T MESOft BYR CTMREI6, NEU M, B, C. 

Y meiur yma a ffiirfir o bedair llinell. Y gyntaf t 
gynwys chwe sill ; yr ail> saitb ; y drydedd, wy tb ; a*r 
bedwaredd, saìth sill. 

Cenir y mesur yma ar y corfan talgrwn— y ddwy 
linell flaenaf yn c} nwys tri chorfan bob un ; y drydedd, 
pedwar corfan ; a'r oiaf, tri cfaorfaB. 

Wrth ddadgysylltu y pennill, gellìr ei oJygo megys ya 
gyfansoddedig o bedwar adran — sef ilinell i bob adrao : 
fel hyn,— 

Trugaredd dod i mì | 

Duw o'th ddaioni tyner | 

Ac ymaith tyn anwiredd man | 

O'th drugareddau lawer | 

Onfl wedi unoy rhanau yma yn un cyfansoddiad, saif j 
pennill fcl hyn, — 

Trugaredd dod ì mij 

Duw o'th ddaioni tyner |f 
Ac ymaith tyn anwiredd maia | 

O'th drugareddau lawer ||| 

Pelly ymddengys yn naturiol fod pennill yn y mesur 
yma yn cael ei gyfansoddi o adran a dosran, ac adraa t 
diweddnod. 

Saif y gerddoriaetl) fel hyn,— 



t/ Tra-ff«r< 



XlVO - TT- JSI yy B ... TT-T 



5 



'ro-fftr-edd 



M ì mi,J>aw e'th^it 



dbyGoogle 



PEN. I— .y OORPHWYSPAAÜ. 



227 




wir' ed4 ' mäu/O'th dru-gai>edd-aa 

y mae y mesur byr aràll yr un fatb, ond ei fod na 
mill yn fyracb yn yr ail a*r bedwaredd linell. 

ADaAN II.— MBSUa CTPFaBOIN, MBU M. C 

Y mesur yma a ffurfir o bedair Uineli ; — y gyntaf ya 
cynwys wyth siU ; yr ail, cbwecb ; y drydedd, wytb ; 
a'r bedwaredd, chwech. 

CdDÌr y mesar yma eto ar y corfan talg^rwn ; y lineii 
l^yntaf a'r drydedd yn cynwys pedwar corfan bob un, 
a*r ail a'r bedwaredd tri cborfan bob un. 

Gellir golygu y mesur yma eto fel yn gyfanBoddedig • 
bedwar adran, sef llinell i bob adran ; fel byn,— 

Mae brodyr imi aeth ym mlaen | 

Yn holliacb a chytun | 
Deng mil o filoedd yw eu càn | 

Er byn nid yw. ond un | 

Ond pan yr ystyriom y rbanau yma yn un eyfaniodd- 
iad, fe saif y pennill fel hyn, — 

Mae brodyr imi aetb ym mlacn | 

Yn hoiliach a ch> tun 1 1 
Deng mil o filoedd yw eu cân | 

Er byn nid yw ond un 1 1| 

Felly ymddengys yn naturiol fod y mesur ymaya eatl 
•ì gyfansoddi o adran a dosran, ac adran a diweddnod. 
Saif oerddoriaeth y mesur yma eio fel hyn, — 



dbyGoogle 



228 IV. CYFANSODOIANT, 



Cr . Mm hná 



CD i Ot 



Mm too4-fr i ml Mth ym mlMn, 1 



Mth ym mlMn, rn 



: a.c^[c^c^| o ||-o,|o).o| 

boU-iMb % «1191.00: OMf raa 




1 o 



# 



1 1 ■ 01 a 



yw eu cftn, 



hyn nid yw ond 



adeán ui.-^M«sim nìM, wra m. h. 
Y roesur yma eto a tfürfir o bedair iHnelI, yn eynwjt 
wjth sill bob un. 

Cenir y mesur yma ar y corf^n tal^wii, pob Ilinell ya 
cynwys pedwar corfan. Gellir golygu y mesur yma eto 
ẁl yn gyfansoddedîg^ bedwar adran, sef lîincll i bdj^ 
adran; felfayn,— 

Beth dâl îm' roi fy serch a * mryd | 
Ar ddim a welaís yn y byà'| 
Dâ, daear, dyn, pAgyaur yw.j 

Y dydd y del digpÍAÌBt Duw | 

Ood ar oluno y thaaao ylna à'« gilydd, a'u byftyric4 
yn un cyfansoddiad, fe saîf y pennill ífel hyn,— 
Beth dâl im' roì fy serdi a ' mryd [ 
Ar 4dim a welais yn y byd [| 
Dà, daear, dyn, pa gysur yw ( 

Y dydd y del digofaint Duw 1 1| 



yGoogle 



Î>ÊN. L-ŴORPHWYSFAAU. 



329 



Pelly ymddeogys yn naturiol fod y meiur yma heiyd 
yu cael ei fyfansoddi o adran a dosran, ac o adnm a 
diweddnod. 

Saif cerddonaetb y mesur yma fel hyn»*-*- 



ih dal' im*' íoi fj Mr'cb a'm warfi^ 



Beth dal im' 



Ar 



ûOl: 



m 



> r^> r'S VTr" y ^ ('i 



m 



ddim a wel<ais yn y 



byd; 




del dig-of-aiDt Duw P 

Oddi wrth yr angreiflFtiau yma fe wêl y darllenydd fod 
cyfansoddiad y mesurau hyn yn hynod o syml ac hawdd 
ei ddeall, ac yr un fel a'u gìlydd, oddieithr yn nifer eu 
sillau. 

Y mae mwy o nnhawsder yn y mesurau neillduol, se 
y rhaiagenir ar y corfan rywiog a chrycb ddisgyntdig. 
Byddai yn rhy faith i ni egluro yr hoU fesurau hyn yn 
un ac un ; ond rhoddwn angraifft neu ddwy, fel y gallo 
yr efrydydd ddosranu iddo ei hunan. 

Deffro fenaid | deffro'n ufydd || 

Cod yn awr j 

Gyda'r wawr | 

Seinia ganìad newydd || | 



dby,Google 



230 



IV.—CYPANS0DD1ANT. 



Y mesur yma agenir ar y corfan rywîog, ae a ffurfr 
(fel y gwel yr efrydydd) o adran a dosran, a dau adraa ■ 
. diweddnod. 

Saif y gerddoriaeth fel hyn,— 




De-ffro 



■©!-» 



^h^ 



ren-aid, Be-ffro'n 



uf-ydd. 



i 



rCE 1 




. 




















Kft— ^ 










■"^— ' 






Vü2__ 


■ 














U Cod 


yn 




awr 


Gy 


da'r 




wawr, 



p 



^s 



€5I-© 



OHe 



Ì±L 



Sein-ia ' gaiHad new-'ydd. 

Ar GalfaTÌ fryn | 

Agorwyd cyn hyu [ 

Ryw íFynnon anfeidrol ei rhin || 

Hi bollol lanhà | 

Aflendid a phla | 

Hi gàna yr Ethiop yn wỳn || | 

Y mesuryina a genir ar y corfancrych ddisçynedig, ae 
a ffurfìr o ddau adran adosran,a dau adran a diweddnod. 
Saif y gerddoriaeth eto fel byn,— 




hyn Ryw ffyn-non an-feldr-ol 



Digitized by VjOOQIC 



PEN. II— CYFANSODDIANT PEROR1AETH.231 




phla Hi ■ gan-à yr Etb-iop yn wyn 

Hyderyra fod yr angreifftiau uchod yn ddigonol i btri 
Vi efrydydd amgyffred y pwnc, ac y gall trwy éi ym- 
foddiad a'i ddiwydrwydd ei líun ddyfod yn hawdd i 
ddoBTaDU pob penniU yn unrhyw fe«ur. 



PENNOD II. 
cyfânsoddiant peroriabth. 

Yn awryr ydym yu dyfod i draetbu ar gyfansoddiant, 
y rban fwyaf pwysig ac arbenig y wybodaeth; hyny 
ydy w, y rban at ba un y cyfeiria pob rhan arall. Nid 
yw Nodiant, Peroriaeth, a Chynghanedd, ddim ond y 
ffordd at y nôd — y nôd ei hunan ydyw cyfansoddiant. 
Cyn y gellir cyflawni hyn gyda medrusrwydd, y mae ym 
rhaid cael, yn gyntaf, gwybodaeth ; sef gwybodaeth o'r 
egwyddoTÌon angenrheidiol. Y mae y rhai byn wedi en 
hegluro yn y rhanau blaenorol yn benaf, oddi eithr y rh» 
hyny a berthynant yn unig i iawn symudiad y ilais ncn 
leisiau, y rhai a eglurir yn y pennodau canlynol. Gam 
hyny, cyn i'r efrydydd gynyg ar y gwaith o g}fansoddi 
y mae angenrheidîol iddo fod yn eithaf cyfarwydd mewa 
Nodiant, Peroriaeth, a Chynghanedd, yn nghyda darllen 
yn ofalus y Rhagdraeth ar Naur acElfenauCerddor- 
iaeth, ei ystyried a'i fyfyrio f yn fanwl ; yn benodol y 



dbyGoogle 



232 IV- CỲFÀNSODDIÀNT 

ihan ar Gerddorìaeth Eglwysig, a Cherddoriaeth Eg* 
bry«ig Oymrcîg. Yn aÜ, heblaw cyrbaedd y wybod- 
aeth sydd angenrheidiol, î-haid iddo hejyd ymarfer ych- 
ydig — ymarfer à chyfaDaoddìadan awdwyr ef eill, ac ym- 
arfer à cbyfansoddi* ei hunan. 

Yn awr dygîr ni yn fwy unionÿrchòl at reolau cyÜBaì- 
«oddiaot Peroriaeth, y rhai a nodwn dan yradranaa can- 
lynol. 

ÁRRAK I.— ItATBA NEÜ BWNC Y CTFANtODDIAD. 

Y peth cyntaf a ddylai íbd dan sylw y cyfansoddwr 
yw y geiriau y cyfansoddir atynt. Rhaid iddo yfttyr. 
ied beth||yw eu testun, a dully bardd oaoilygu y testun ; 
o herwydd cofied mai ei waitb ef yw darlunio y drych- 
feddyliau mewn seiniau cerddorol ; a tbrwy hyny wneyd 
y pwnc yn effeithiol. Dyma yr amcan mawr a ddylai 
fod gan y cyfan^ddwr ; ac os metha yn hyn, ni fydd 
gwir deilyngdod yn ei waith. Tuag at ei gynorthwyo i 
gyrhaedd y nôd, dalied ar y sylwadau canlynol. 

1. Ehaid i'r cywair fod yn briodol i'rtestun. Y mae 
hyn mor amlwg fel nad oes angen sylwi arno; canysy 
mae yn amlwg nad yw cywafr Ilon yn addas i eiriau 
trist a galarus, na chywaìr lleddf i eiriau llawen a gor- 
foleddus. 

2. Rhaid dal sylw ar amser, o ran y modd Vr nodao. 
Gallwn ddospartbu amser i ddau ddosparth cyffredin ; 
sef araf a chyflyra. Y mae amsei* araf yn addaa i bob 
drychfeddwl lleddf, têg, a mirain. A'r amser cyflým, i 
bob drychfeddwl llon, bywiog, a^mawreddus. Ond dylai 

* Hray ydyw, l cbŷfansoddl yn cryfrinAcbDl, ae nid yo gj- 
hoeddui. A cbyn|horein pob cyfannoddur ienanc i ddangosei 
waltb I rywun a fyddo yn fwy cyfarwvdd na« ef, cynei waeyd 
yo gyfaoeddo». Bŵddai hyn yn fendith^ fawr tOerddoriaetb, ae 
yn ffysnr mawr iT ^awdwr ti bnnan pan delo i oedrao mwy 
addred. " 

Digitized by VjOOQIC 



PEN. n.— CYFAN80DD1ANT PBRORIAETH. 28S 

yr awdwr arwftin ei gyfansoddiad, }^d, a rhwng^ yr eitb- 
albedd hyn, yn ol fel bo nator y testun yn gofyn. 

3. Ya agos at s^yflymdra neii arafwch symtidiad, y 
saif iawn dduU yr ysgogiad. Nis gellir rhoddi rheolau 
priodol at bob amgylchiad yn y pethau hyn ; ond yn 
ngbyda'r sylwadau a wnaed yn y rhagdraeth, a'r rhai a 
roddwn eto yn y pennodau canlynol, hydeiîr y byddant 
yn ddlgonol ar y pwnc, os caiäP y cyfansoddwr yn 

4. Brofiad a theimlad o'r geiriau. Dyma y prif ar- 
weinydd. Rbaid iddo cu hargrafiìi ar ei galon ei huDy 
cynen hargraffu drwy nodau. Nid oes dim ondteimlad 
a gynyrcha deimlad. Ac os na fydd y gaUu yma yn y 
cyfaDsoddiad, ni fydd ond cyffelyb i gorph marw ; ac fe 
ẁyr y byd yn dda, pa addurn bynag a roddir ar gorph 
marw, nad yw yn addas i un Ue ond i'r gladdfa. Gan 
^yíy» y 01*^ o'r P^y* mwyaf i'r cyfansoddwr, ei fod yn 
aUuog i gyfansoddi yn deimladwy. 

ADRAN n.— 1 PRIP SBINIAD. 

Y mae i bob cyweimod ei brif seiniau ; hyny ydyw, 
y mae rhai seiniau yn yr wythawd a mwy o lywodraeth 
ganddynfi reoli y sain, nà'rseiniau ereiU ; sef y cyweir- 
nod, y trydydd, a*r pummed. Ar y seiniau yma y di- 
byna pob cyfansoddiad rbeoiaidd ; ae yn niffyg eu defn^ 
yddio yn amserol a threfnos, bydd y cyfaosoddiad yn 
gymysglyd ac yn anmbeuderfynol o ran ei gyweímod. 
Y mae gan y seiniau yma y fath ddylanwad ^c efikith ar 
y cyfansoddiad, áad eUir ei amlygu yn hawdd mewo 
geiriau, ond a deimlir yn rhwydd gan y glust, fel yn yr 
angraifft ganlynol.--- 




dbyGoogle 



t34 



IV. CYPANSODDIANT. 



Effeitbia y seiniau hyn yr un fel yn mbob cy weimod, 
fel y gelJir dangos wrth yr un angraifll yn drawsddodod- 
ig i 6 loD : fel hyn,— 




Y mae y kelniau yma mor amlwg yn dynodi C ac G 
yn gyweirnodau yn yr angreifftiau blaenorol, fel mai 
ymdrech yw i'r llais aros mewn un pwynt arall. Er 
prawf o hyn rhoddwn yr angraifft ganlynol,-- 



^^S^S^ 



Er fod yr angraiffl hon yn dechreuyn C, acyn diw- ' 
ftddu >n C, eto nìs gaìl y glustdderbyn C fel cyweiraod, | 

o berwydd y seiniau a ddefnyddir ; ond y mae yn aros 
arFffely cywairpriodol. 

Oddi wTth y crybwyllion uchod, gallwn osod y rheol- 
au canlynol fel rhai cywir ac angenrbeidiol. 

1. Bod yn ihaid i bob cyfansoddiad cerddorol dda- 
chreu yn un o'r prif seiniau — y cyweirnod, y trydydd, 
neu y pummed : ac mai gwall anoddefol y w dochreu yn 
unrhyw un arali. 

2. Bod yn angenrheidiol defnyddio y seiniau hyn yo 
y fath fodd ag y dynodant y cy weirnod prindol ; hyny 
ydyw, pan y byddys yn cyfansoddi mewn unrhyw gy" 
weiinod, dylid defnyddio y seiniau hyn, sef y cyweirnod, 
y trydydd^r pummed, yn yfath fodd agi aiwain yralaw 
i ddif gyn ac aros ar y cyfryw gyweiraod, fely prif bwyat 
y dylid aros arno, yn hoilol gyson à chy weirdeb y glust 

3. Bod yn rhaid i'r cyfansoddiad derfynu } n y cy» 



dbyGoogle 



PEN. I11---CYFANS0DDIAD CYNGHANEDD. 235 

weirnod. 1 gyrhaedd fayn rbaid cael y pethau canlyn 
•1:«— rhaìd ^ocbelyd pob symudiad anaddas— rhaid 
dewis pellderau cywir a boddhaol — rhaid bod cymesur- 
lant yn y rhanau — a rhaid bod y mydyr yn addai. Dylid 
Ifocbelyd pob pellderau anhawdd, yn y raddfa naturiol a 
l^slefol fel eu gilydd : megys yn yr angraiíftgaiilynol,— 







Dewisir pellderau a symudiadau addas oddiar yr ub 
egwyddor ag y gwrthodir rbai annghy wir ac anaddas ; 
lef eu oydweddiad neu annghydweddiad à graddfa natur, 
yr hon sydd fel hyn,— - 




Ni8 gellir cael perffeithiach alaw nà'r angraifft yma, 
yr hon sydd ýyn sYmud mor hylithr a cbydgysylltiol, fel 
naa gellir methu y cyweirnod. 

Yr unig gyfarwyddiadau a ellír eu rhoddi i gyrbaedd 
iawn symudiad ŷnt y rhai hyny sydd yn gysylltedig á 
chymesuTÌant a mydyr ; yr hyn a eglurir wrth draethu 
ar ddefnyddiad y gorphwysfäau. 



PENNOD IIL^ 

CYFANSODDÍAD CYNGHANEDD, 

Y pwnc sy genym wrth egluro deddfau cyfansoddiad 
cynghaiiedd, yw dangos y modd y gellir iawn ddefa- 
yddio y gwabanol gyfryngao, pa symudiadau a ellir 
ddefnyddio, a pha rai ŷnt yn afreolaidd. Yr ydym yn 



dbyGoogle 



238 



IV. CYFANSODDIANT* 



7 drydedd ran wedi «^luro iawn ddeíbyddiad pob cofd 
rheolaidd yn y çyfaDiwm o bono, yn gydseiniol ac a&- 
ngbydaeiniol ; ond yn awr etn gorchwyl fydd dbmgos y 
modd y defhyddir eu gwahanol ranay nen aelodau mewn 
pcrthynas à'n gilydd. 

AnaAN I.-^tTMÜDIAn t ctdssihiaid. 

Pao y mae un Uws yn symnd a*r llall yn aros ynyr 
un fan, gelwir y cyfry w ddull yn un gŵyr, Pan byddo 
dau laìs yn cydsymud, gelwîr y cyfryw ddull yn ua cy- 
nhebffg, A phan byddo dau lais yn syinud yn g^^^es i'w 
gîlydd, gelwir y cyfry w ddull yn un gwrthtoyneboL 

Rheol 1.— Mewn ysgogiad gŵyr, gall y Ilaisa fyddo. 
yn sylnud fyned i unrhyw gydsain : fel hyn, — 




ÄÄ«o/2. — Gelllr defDyddlo amryw o gydseiniatd yn 
olyno!, os bydd y lleisiau yn sefyll ar un graddau : fel 
byn,— 
/ 




Mh€ol3,—Y mae yn afireolaidd defayddb dau sen 
chwaneg o bummau perfihith ac wythau mewn ysgogiad 
tynhébyg : fel hyn,— 



Digitized by VjOOQIC 



PEN. III.— CYFANSODDIAD CYNGHANEDD. 237 



#ŵiáŵ 



5 5 neu 5 5 



8 8 oeu 6 6 



^mm 



Ond gellir defnyddiodau bummed, os bydd uu yn bfr-" 
ffaith a'r llall yn leiaf ; oeu un yn berffaith a'r ilaJl jm 
oilefol : fel byn,^ 

Goddefadwy Gwell 




Jl?ieol 4.-!-Nid yw yn rheolaidd symud o unrbýw gyf- 
rwng cydseiniol i^r unsain, yr wytfafed, neu y pummed 
perffaith, pan byddo yr ysgogìad yn s^ynhebyç : fe) 
hyn,— 




Nid'yw y iheol yma heb eithriadau; sef, pan bydde 
yr isalaw, neu ryw lais arall os bydd islaw y llais j 
defaj^dir y cyftyw belldfrau, yn neidio pedwarydd nca 
bnmmed : fel hyD|— 



Digitized by VjOOQIC 



IV. CYFANSODDIANT. 




Dylid cadw y rheol yma yn fanwl mewn dau lais ; o&d 
pan lienwir y gynghanedd à seiaiauereìllt goddeflTtros- 
cddiad yn f^y rhwydd yn y llais nea (leisiau hyny ; ood 
nid yn y ddau brif lais. 

Mheol 5.~Gel!ir defhyddio y trydydd a*r chweched ya 
«ihob \vk o'r ysgogiadau hynyn ddiwahaniaeth. 

Rheol 6. — Pan byddo yr un nod yn dyfwydd 
mewn dau gord dylynol, y mae yn well parhaii y nod 
hyny yn yr un llais, nà'i ddeihyddio mewn fpirahanol 
leisiau : fel hyD,— 

Da Gwell na 




Jtheol 7,«.Pan y 'defnyddir dau gord cyífredìtt ya 
nesaf i'w gilydd, a'r isalaw yn symud ond un radd i lawr 
Btu fÿny, dylai jiUeisiau «reill wrthsymud : fel hjn,^ 

%J neu 

;): f r "[] r r "[] 



dbyGoogle 



PEN. III.— CYFANSODDIAD CYNGHANEDD. 289 

Ond 08 bydd yn angenrbeidiol i uno*r lleisiau gyd- 
sjrmud à'r is&law, er mwyn cadw y blaenoriaeth, gellir* 
prneyd hyny trwy ddyblu y trydydd yn yr aîl gord os 
bydd yr isalaw yn esjyn, neu yn y cyntaf os bydd y» 
dìsgya : fel hyn, — 



f^ 



IM- 



f 



Mheol 8. — Y mae yn afreolaidd dyblu y ood arweia- 
iol ynmhobcywair. 

ADRAN II.— CYNGHAMBDD ADDURIIOL. 

Wrth gynghaaedd addurnol y meddylír cyoghanedd 
yn yr hwn y defnyddir dau neu chwaneg o nodau mewn 
«n Uais gydgyfer àg un mewn llais arall. Nid yw y 
tyfìryw addurn yn hanfod i gerddoriaeth eglwysig,|ond ya 
hytrach yn y gwrthwyneb ; acos defnyddìr o yn ormodol, 
bydd yn sicr o arwain y cyfansoddiad oddiar yr iawa 
Iwybr. Ond gosodwn ycbydig o reolau mwyaf sa&dwy 
perthynol i*r dull yma o gyfansoddi, ar y golygiad, fod 
fradd o amrywiaeth yn hanfodol i gerddoriaetb eglwysig, 
ac y gellir defnyddio y duU yma yn dra phriodol mewa 
am gy lchiadau. 

Rheol 1.— Pan ysgrifenir dau.nod gydgyfer ftg an, 
ibaid i'r cyntaf fod yn gydsain ; a'r ail yn gydsain d«« 
ym aBnghydsain adduruol : fel hyni— 



dbyGoogle 



240 



IV. CYFAN80DDIANT. 



S^S 






^m 



— I- o- 



i 



^ 87 34 63 

Rheol 2.— On bydd aod diweddaf y ban wedi ei f lymii 
à nod cyntaf y ban caníynol, gall y nod cyntaf mu j 
rhan bwysleisicl y ban fod yn gydsain neu yn annçbyd- 
•aia gydbwywl, ond rbaid i'r nod diweddaf, neu y rhu 
ddibwys,fod pob amser yn gydsain : fel hyn,— 




Rheol 3.— Gellir defnyddio pedwar, cbwech, neo 
trytb o nodau cyfatebol yn unol â'r un egwyddor ; srf 
bod yn rbaid i'r nod cyntaf fbd yn gydsain, a gall y rhẃ 
ereiU fod yn gydseìniaîd neu annghydseinîaîd adduraol : 
felbyn,— 




3 597 6816 32 17 



6717 



dbyGoogle 



CYFANSODDIAD GWAHANOL LEISIAü. 241 

MewD amaer triphlyg:» Ue mae 7 nod blaenaf yn 
bwy tieisiol, a*r ddau ereiU y» ddibwys, nid yw y rheol 
yma yn dwyn perthynas ond à'r nod blaenaf a diwedd- 
af; g^D hyny, os na fydd yn angenrheidioli adfeiyd 
annghydsain, g^ellir ei defnyddio yn çydsain neu an- 
nghydsain addumol : fel fayn,— 



22: 



■ ípìTh 



* 



XX 



t^ 



23 



32: 



-O»- 



32e: 



53 63 8 



5 3 8 



3 8 6 



PENNOD IV. 

ÇTFAJ^SODDIAD GWAHANOL LEISIAU. 

llhaid fod yr efrydydd yn deall erbyn hyn ein bod yn 
golygu y dylid defiiyddio y rhyddid a'r eangder mwyaf 
wrth gy&nsoddi yr alaw : ac os métfaircyrhaedd y pwynt 
ynp,' fe fydd y diffyg mwyaf yn aros, beth bynag fyddò 
y gyugfaanedd. 

Át ol cyfansoddi a]aw áa, ac os bwriedir chwanegu 
lleisian ato, y prif bwnc àyddyn angenrheidiol ^m y ger- 
chwyl, yw cadw cylch rheolaidd i bob llais» ìi |>hen 
iddynt gydsymud yn rheolaidd a chymesurol. Tuag at 
gyrhaedd hyny, y mae yn angenrheidiol deall fìiiht o 
seiman sydd yn gynwysedig yn ngraddfa y Ifaüs dynol, 
a pha f<»dd y dosparthir hwy ya rheolaidd; 

Meddyliwyf fod graddfa natur yn cynwys tri wy th o 
seinian, pa rai a ellir ddosparthü fel hyn,— 

N 



dbyGoogle 



242 IV. CYFANSODDIANT. 



öfc t^ 



^. IfBll I 













dbyGoogle 



CYFANSODDIAD GWAHANOL LElSlAU. 243 

ya nglŷn à'r daflf d uchod, g^ellid i^ofyn yn naturiol, pa 
un di y cyfálaw neu yr uchalaw a ddylai fodyn brifalaw 
yr erddygan ; aico ganlyniadypa un ai gwrywaid ai men. 
ywaid a ddylent ef ganu ? Ni öhaniatâ terfynau y Gra> 
madeg hwn i ni wneyd yrochwiliad manwl ac helaeth 
i'r pwnc; ond ein barn yw, maiy cyfalaw a ddylai fod. 
Tr ydym yn aylfaenu ein bam, nid ar arferiad gwabanoì 
genedloedd, ond ar natur. Edryched yr efrydydd ar y 
dafltn uchod (yr hon sydd yn eithaf cyson ágymchwil- 
iadau manylaf athroniaeth natariol), ac fe wél mai canol- 
bwynt graddfa y seîniau cerddorol yw y cyfalaw, yn am- 
gyichedig à'r isalaw a'r meinllais. Yn unol à'r un eg- 
wyddpr hefyd, dylai yr un seiniaü fod yn ganolbwynt 
i bob erddygan ; ac ni ddylai y seiniau ereill gael eu 
defbyddio ond i gynorthwye y cyfryẁ lais. Y mae hyn 
yn gyson ànatur, ac âg ansawdd cerddoriaeth Gymreig. 

Ymddengys ar y cyntaf nad ellir cael bnd tri o leisiau 
yn unol ftg egwyddorion natur, a bod yn rhaid troseddu 
ar derfyẃau un o'r 11eisiau,cyn y gellir chwanegu ped- 
warydd. Y mae hyny i laddau pell yn wirionedd. Ond 
pan yr ystyriwn yr yspaid hyny yn oes gwrywaid, pan y 
mae eulleisiauyn cyfhewido'rdosparth uchaf i'r ail 
ddosparth, y mae y pryd hyny yn analluog i seinio y 
naill ddosparth na'r llall— ac felly mewn ystyr yn 
ffurflo pedwarydd dosparth, oseiniau uchaf yr ail, ac o 
seiniau isaf y trydydd. Y mae llawer o leiaiau ysgafn- 
fkf y rhyw wrywaidd yn rhedeg yn naturiol fd hyn 
trwy yr oes. Gellir galw y Uais yma yn rhesymol yn 
Mysgalaw. 

Y mae rheswm dros y trefhiad yma yn amlwg yn 
'jigwyneb graddfa natur— yr isalaw yn isaf ; y cyfolaw 
yn nésaf ; y mysgalaw wedi'n, am mai cymysgiad ydyw 
o seiniau uchaf y cyfalaw, a seiniau isaf yr uchalaw ; a'r 
uehalaw yn uchaf oU. 

Digitized by VjOOQIC 



244 ÎV. CYFANSODDIANT. 

Mid yw o g^maiDt pwys pa arliiniau a ddefnyddir yu 
allweddaa, ond eu cael nnwaith yn wybodus. 

Nid oet un anhaẁtder yn bod yn nhreíhiad a pberthyn- 
at y lleiiiau à'u gfüydd, pan unwaith y déallir eu trefii- 
ìad; etOÿ byddai yn twj rheolaidd achyson pe bae ibob 
llait ei attwedd ei hun : fel hyn, — 



UehaUw 



MytgaUiw 



CTfalaw 



Isalaw 



•P 



gs- 



m 



Pa drefh bynag^ a ddefnyddir, nid yw hyny yn cyf- 
newìd dim ar reolau cerddoriaeth. 

Nafyddedi'r efrydydd gasglu oddi wrth y sylwadau 
hyn, ein bod yn golygu y dylai pob erddygan fod yn 
bedwaro leisiau cyn y bydd yn gyflawn; pell ydyai 
oddi wrth feddwl y fath beth . Ac anwybodaeth o'r 
mwyaf yw edrych yn ddiwerth ar gyfansoddiadau, osna 
fyddant yn dri neu bedwar o leisiau. Y mae trefnìad 
erddygan i amrywiol leisiau yn ymddìbynu ar natur }r 
alaw. Weithiau, cyíárfyddwn àg alaw na cbymer yn 
naturiol dros un llais, sef ìsalaw : pryd arall ddao: 
a phryd arall dri. Yn gyffredin, y mae diffyç nwyf yn 
yr alaw hyny a welleir yn fuan drwy chwanegu dau 



dbyGoogle 



TRWYODEDAÜ OYf ANSODDl. 245 

tieu dri o leisiau; ac nid yw chwanegu |>edwar neu 
cfawaneg, oad prawf amlwg o ÍFolineb yr awdŵr, neu ei 
ádiffyg o athrylitb. 

Wrtb gyfansoddi gwabanol leisiau, y prif betb ydyw 
eu ffurfio i gydsymud â*a gilydd yn naturiol, i ben yr 
un effaith cyffredinol. Dylai pob llais gynwys cymaint 
o beroriaeth ag sy ddichonadwy. Dylent symud hefyd 
mewn cylch naturiol ; hyny yw, o fewn y cylch a nodir 
iddynt yn ngraddfa natur, fel y nodẃyd eisioes. 

Yr ydym wedi eglüro y prif ddeddfau ŷnt yn Uyw- 
odraethu symudiad y cydseîniaid, yn fwyaf union- 
gyrchol mewn dau lais . Y mae y deddfÌEiu yma yn 
sefyll yr un mewn mwy o leîsiau, ond yn unig fod yn 
bawddach goddef troseddiad o honynt mewn tri neu 
bedwar o leisiau, nag mewn dau, yn neiUduol os bydd y 
beròriaetb yn deilwng. 

PENNOD V. 
TRWYDDEDAU CYFANSODDL 

Y mae rhai pethau mewn cerddoriaeth wedi eu syl- 
faenu yn fwy ar arferiad a chwaetb, nag ar reswm a 
pbertbynas. Yn aml, cyrhaeddir y nod yn well drwy 
byny üà phe annghaniateid hyny. Y rhyddid yma a 
elwirgenym yn drwyddedon. Ond nid ydym yn eu 
nodi er mwyn eu defoyddio yn ddiangenrhaid ; canys y 
maent beb un gwreiddyn, fel y gwelir yn y drydedd ran. 

AnaáN I.-*DBFMTDI)IAD Y 0TD8EINIAID. 

Yr ydym wedl dangos o'r blaen yn y drydedd ran 
pa gordiau ŷnt reolaidd ac afreolaidd, yn ngbyd &'u 
biawn ddefuyddiad. Yn awr gosodwn ger bron yr ef- 
rydydd y rbyddid eang a gymer awduron enwog yn eu 
defbyddiad, er mwyn cyrhaedd rbyw amcan penodol. 

1. Defnyddir y cord cyffredin ar eilfeiâ, trydydd, 
achweched, y oyweimod. 

DigitizedbyGOOgle 



246 ÍV. CŸfANÔÖDDÍANt. 

Felly saif ei ddefhyddiad fel hyn,» 



'§ ^ M° l . g l'B l y li ^ 



]£ 



XZ 



IX 



ri 



Pan y deffayddir y cord yina.ar seithfed y cyweirood, 
ioeu ar eilfed y cyweirnod lleddf, y mae y pummed yn 
un lleddf g^slefoL A phan y defnyddir o ar y seith' 
fèd, pan y mae tiod yr isalaw yn esgyn i'r cyweirnod, 
dylai pummed y cord ddisgyn un radd naturiol i*r cord 
dyfodol: felhyn,— 

^Llon. tleddf. 




i^^ 



2. Defnyddir cord y chweched ar eilfed, trydydd, 
chweched, a seithfed y cyweûrnod, a thrwy rìnwedd y 
cord yma a*r cord cyffredin, ^ellir cyflawni yr wythawd : 
ftel hyn,— 



ffff^M lji^JHl 



''iiff\r^^ II 

\ 6 6 6 6 * 



Digitized by VjOOQIC 



TRWYDDEDAU CYFANSODDI. 



247 



3. Defnyddir cord y chwech pedwar weithiau ar y cy- 
weìrnod. Yn y cyfryw ddefnyddiad, dylid ei gftnlyn 
â'r cord cyfifredin ar y cy wcirnod : fel hyn,— 



^ yiíj ^i 



E^ 



^ 6 

4 

Geliir sylwi mai go anfynych y defnyddir y cord yma 
gan gyfensoddwyr diweddar, ac y defnyddir y pedwar- 
ydd fel annghydsain. 

ADRAN II. — DEFNYDDIAD YR ANNGHYDSEINIAID. 

Ynyradranymahydd yn angenrheidiol i ni egluro y 
gwahanol seithau addefnyddir. yn nghyda'u gwrthddull- 

ìau. 

1. Yrunmwyaf nodedig yw yr un a ddefnyddir ar 
seithfed y cyweirnod, TPan ei defnyddir yn y cywair 
llon, gelwir o yn seithfed lleiaf : fel hyn,— 
/SeitJtfed Ueddf Ei wrthdduUiau 



^^^ g p^-^Tt 



jtí 



^ 



:§: 



33: 



^^ 



6 
5 



4 

3 



4 
3 



00« 

Sylw. Niddefnyddirgwrthddulliauy cord yma ond 
4 
I i&wnA yn neillduol » 



anfynych iawD) yn neillduol 



dbyGoogle 



24 8 IV. C YFANSODDIANT. 

Pan y defayddir o yn y cywair Ueddf, gelwir o yn 
seitbfed gorleddf : fel byn,-^ 



Seithfed gorleddf. 



M 



w 



§ŵ 



Ei mrthdduttiaut 



nff° I f 



i 



^ 



32 



S^ 



i 



j|:6 tt4 4 

5 *3 #2. 



I 



2. Defoyddir eoid y leitbfed ar y cyweiriMd, ei bed- 
warydd, a'i bummed, vn y cyv«sir Ueddf : fel byn,— 



i± 



g 



I 



33: 



1 



3. Ary cyweirnod a*i bedwarydd yn y cywair Uon: 
fel byn, — 



p 



1 



m 



Digitized by VjOOQ li . ./ 



TRWYDDEDAÜ CYFANSOPDL 249 

Y mae yn angenrheidiol parotoi ac adferyd yran- 
nghydseiniaid yma yr un fel à'r seithfed pummawl, gyda 
hyn o chwanegiad, nad y w yn oddefol eu defnyddio ond 
ar ranau pwysleisiol y ban. 

ADBAN III. — DyLYNIANT. 

Mewn amgylohiadau penodol mynychìr yr un cord, 
yn ddidór, yr hyn a elwir yn ddylyniant. 

1. Defnyddir dylyniad o unseiniau neu wythau : fcl 

hyn,— 



p 



JOl 



X3 



-ö- 



I 



^^ 



33 



í > | 0( 



:n 



I 



Y mae y.dylyniad yma yn bur effeithiol, os defnydd- 
ir yn fedrus ac mewn amgylchiad priodol, sef pan bo 
neillduolrwydd y geiriau yn gofyn cydundeb y gwahan- 
ol leisiau. 

2. Defhÿddir cord y chweched mewn dylyniant : fel 
byn,— 



Ìfffffifjifl 



s^ 



ä 



666 6 666 6 

Yn y dylyniad yma fe wêl yr efrydydd fod y Ueisiau 
ucbaf yn cymysgu yn ol rheolau symudiad y cydseioiaid. 



Digitized by VjOOQIC 



2£0 



IV. CYFANSODDIAD. 



3. Defeyddir cord yseithfed mewn dylyniant^ fel 
hyn,— 



miìììnf 



^^ 



7 7 7 7 7 7 

Yn yr BDgrftifft yma fe welir fod y nod sydd yn 
flürfio yr annghydsain yn éael ei pharotoi, a*î adferyd i'r 
trydydd. 

Aty dylyniadau yma sfellir chwanegu parhàd un- 
rhyw gord ar ei wreiddyn ei hun: fel hyn,— • 

F Cord Cutí^edin. 




Yr un modd hefyd yr holl gydseiniaid. 
Cord y Seithféd, 



Í^M 



s 



: n r \ 



7 7 7 7 

Yr un modd hefyd yr holl annghydseiniaid. 



Digitized by VjOOQIC 



DEFNYDDIAO Y 60RPHWYSFAAU 251 

PENNOD VI. 
^SFNTDDIÁD T GORPHWTSFÁÁU, 

Yn bresenol dygir dì i roddi ger bron yr efrydydd y 
rbeolau a ymddeog^ys i ni yn bwysi^ yn nefnyddiad y 
gorphwysfaau. 

I.— DSPNYDDIAD TB ADBAN. 

1 • Yn gyffredin y mae yr adran yn ffnrfio hanner y 
dosran — bryd arall, un rhan o dair. 

2. Gall yr adran derfynu ar unrhy w un o brif seiniau 
yr erddygan, yn eu sefyllfa syml neu wrthddulol. 

U.— DBFNTDDIAD T DOfBAN. 

1. Dosparthir y dosran i ddaa fath^osran cyweir- 
nodol, a dosran pummol. 

2. Ymddibyna y dospartbiad yma, nid cymaint ar 
■efyliíh y dosron, ond yn hytrach ar natur y diweddeb : 
fel hyn, — 

Dosran Pummoi, • Dosran CyweirnodoL • 

:rrirrirri°ii ig 




^ 



Wä 



m 



MC 



S 



Ffurflr UD ar ddiweddeb anmherffhith; a'rllallarun 
p^ffaith. 

3. Fod yn rhaid i'r dosran derfynu mewn diweddeb, 
yn gyHfiredin ar raQ pwysleisiol y ban: ac i fod ya am* 
Iwg o ran peroriaeth a chynghanedd. 

4. Y dyUi y dosran derfyna or un o brif seiniaa y 



dbyGoogle 



252 IV. OYPANSODDIANT. 

cord cyffredin, pertbynol i'r cyweimod, y pummed neu 
y pedwarydd. 

in.— Dbfntddud t dîwbddnod. 

Defoyddir y diweddnod i derfyna yr erddygan mewn 
diweddnod perffûth. 

Fel angrftiffl i egloro y pwnc yn mhellach, deibydd- 
iwn yr Hen Ganfed Salm • 




i=: 



Z2 



Mor fyr yw'r amser 



3 



^ 



m 



SITTT 



^& 



ro*w^d % ddyn, 



henderfynu éi 



^Fm 



i 



S 



m 



ii-ni°i'ii°'^. 



Ac í fyfyrŵ 



||-=-^hh-%^ 



• Pm oeild yr e|lw7B wedi, ao yn Uygrn inewB cerd^oríaetb, 
cynhyrfwyd yr »nfarwol Luther I fÿfanMddl eiddyfaa fel cyn- 
UuB o wlr fferddorlaeth ef Iwyefr ; a pheth rynyrcbodd ei awea 
ond yr hen ganfed : a diau y aalí yn werthfawr ae yn uchei ya 
ngolwf pob eerddoT cy^ ir hyd ddiwedd aQi8er*-pao Dydd tothteb 
ayisytrlyd yn cael ea cUdda oe» ar ol eer. - 



Digitized by VjOOQIC 



DEFNYDDIAD TRAWSGYWEIRIANT. 253 



E ^. l l-ríirr.Jirf g 



ar y daità, Cyn myn'd i dragwydd- 



«J-eU 



m 



a 



Z3Í 



.(-t. 



P 



w 



1izr£rz 



oldeb maUhy 



i 



^ 



:î±: 



PENNOD VII. 

DBFNYDDIAD TRRAWSGYWBIRIANT. 

Yr ydym eisìoes wedí eg^luro natur a chyneddfaa 
trawsg'y weirlant ; yr hyn sydd genym yn awr i'w wneyd 
yw crybwyll ychydig ar ei iawn ddefnyddiad : canys pan 
y defnyddir o yn fedrus, nid oes àim yn fivy effeithiol; 
ond os yn anfedrus, nid oes dim yn fwy gwrthun. 

Dylid ystyried yn mlaeaafnad ellir defnyddio traws- 
gyweiriant mor gyffredin mewn erddyganau byrion. ag 
aellir mewn darnau ac antheanau ; canys prif wrŴ- 
ddrych y gelfyddyd yw yr olaf, ac nid y blaenaf. Can- 
ysy mae yn wir angenrheidíol me^n darnau nieithion 
fyned trwy wahanol gyweiriau a chyweirnodau, a 
dychwelyd yn y diwedd i*r cy wair gwreiddiol a chynt- 
efig. 

Dylid ystyried hefyd nad yw yn rheolaidd trawsgy- 
weirio mor aml meẅn cyfansDddiad tyner ac esmwyth 



dbyGoogle 



254 IV- CYFANSODDIANT. 

ag mewn eyfáosoddiad nwjfus a cbrjf. Ond nid yw y 
naill na'r llail yn reoisu difèth, ac i*w canlyn yn mhob 
amgylcbiad. Gallyr erddygan fer ofyn trawsgyweîr- 
iad mor naturìol ac angenrheidiol, a*r dernyn hlryaf ; a*r 
eyfansoddiad tyneraf felyrun mwyaf cynbyrfus. Gan 
hyny yr uni^ reol naturiol a safadwy yn mbob amgylch- 
iad, yw canljn drycbfeddyliau y geiriau yn y modd 
agosaf. 

Rbaid i*r cyfansoddwr ystyried nodwedd y cyfánsodd- 
iad; apbaun a ydyw y trawsgyweiriad i'w ddwyn i 
mewn yn unig er mwyn amry wiaetb penodol, neu ynte 
er mwyn dangos rbyw ddrychfeddwl penodol. Galluoga 
byn i'r cyfaDSoddwr famu pa fodd i ymddwyn mewn 
amgylchiadau neilldaol, a dengys iddo pa bryd i gilio 
yn mhell oddi witb y prif gy wair, a pba bryd i gadw 
yn agos ato— pa lei gilio yn ddÌRymwth.(ac weithiaa 
gyda gradd o erwindeb), a pha le y dylai symud yn^raf 
a graddol ; canys gellir defnyddio y cyfry w symudiadau 
yn foddion i'r darluniadau mwyaf godidog mewn cerdd- 
oriaetb. 

TybÌY^yf nadelUrrhoddi eglurh&d cywiracb, na mwy 
cynwysfawr mewn ychydig o ie, nag yn ngeiriau Picc!- 
ni: " Trawsgyweirio yw canlyn Uwybyr penodol. Fe 
ganlyna y gUìst chwi; 'ie, y mae yn dymuno caei ci • 
harwain genycb, ond ar yr ammod, wedi i chwi ei har- 
wain i bwynt penodol, fod digon i'w gwobrwyo am ei 
thaith. Ond os byddwch yn ddifater am ei harddelw, hi 
oddefa i chwi fyned yn mlaen, ac o'r diwedd yn hollol 
ddisylw ; ac fe fydd pob j mdrech i ddwyn ei sylw eil- 
waîth yn ofer.'* 

Arwain y beroriaeth yn ol gwir natur at ansawdd y 
cy wair — ymgadw rhag çilio oddi wrtho ond ar rtswfli 



dbyGoogle 



DEFNYDDIAD TRàWSGYWEIRIANT. 255 

digonol — ^trBwsgyweirio er mwyn gwneyd rhyw ddarlun- 
ìad penodol, nçu amrywiad angenrheidiol— dychwelyd 
yn ol mewn amser a Jlwybyr addas — dyma ragorion y 
pwnc. Ac o'r tu arall, gadael cywair yn ddioedi bron 
cyn ei gly wed — crwydro o amgylch heb na rheswm na 
gwrthddrych — neìdio o amgylch o herwydd na ŵyr y 
cyfansoddwr pa fodd i lywodiaethu ei hun— mewn gair, 
trawsgyweirio er,mwyn trawsgyweirio, ynt drosedd- 
iadau ar y geifyddyd. « 



TIRFTM T 1UWAEI0A EAN. 



dbyGoogle 



«56 



ATTODIAD. 



Yn y ddibatth yma o'r Gramadeg, yr ydym yn bwr- 
laáu rfaoddi ychydig o gyfarwyddiadau fel y gaLlo yr ef- 
rfdy^d ddwyn et hunan yn allnog yn y rhan ymarferol 
o gcrddorlatth, hefo gymhorth yr un athraw. 



PENNOD I. 
YMARFERIAD Y LLAIS. 
Y wers gyntaf a ddylai ddysgu, y w seinio yr wythawd 



yn rheolaidd a chy wir, drwy esçyn a disgyn : fel hyn, — 




1234 5678 8765 4321 



Decbreued yr efrydydd drwy roddi y sain i G, gan 
ddyrchafu yn raddol i A, B, &c. ; ond yn lle dweyd G, 
A, B, Äfcc, wrth seinio, dyweded y rhifnodau, ♦ 1, 2, 3, 

# ymddeogys i nì fod defnyddio rbifncdaa yn y gwersi hyn yo 
Uáwer iawo gweÜ OBg uurhyw drefn arall ; o herwydd fel hyny 
«eir gafael ar y príf bwnc y cychir ato yn yr ymarferiadau hyn, 
heb un math o ddyryswcb ar y ffordd, fel yn y dulliaa ereill. Y 
prlf bwnc yn ymarferiad y Uals, yw ei gyneflno i godi a gostwng 
yr holl gyfryngau yn unigol, gyda rhwyddineb a 8icrwvdd! 
nyla! hyny gael ei wneyd yn annghy»yUtiedÌg â llythyrenaa y 
raddfa, ond yn unig mewn cynylltiad â'r cyweirnod, fel na liyddo 
un rbwyatr yn bod wrth newid y cyweirnod. Fe aUai y d^wedlr 
fod anhawsdra yn y duU hwn, o herwydd fod **pedwar*'yn 
ddeosUl. Ond nid y w hyn o fwy o rwyatr i*r Cymro nag î*r Sais ; 
canya. erfod /o ur C4) yn unsiU.^y roae êeven (D yn ddeusiU. 
Uan tyoy seiniant hwy ^íynêe*n. Yr un modd gaUem ninao 
ddweyd pe'r ; ac er y olywir hyny yn beth obwithig ar y cynt- 
af, ychydig o arferiad a*l gwnai yn eithaf rhwydd. 

•• Os gwrtbddadleua rhai mai darnio yr iaith fyddai hyny, onid 
gweU fyddai cael ein hiaith ein hunain yn Uarpiog nag un estronol 
yn yr un doll? oanys nirt geiriau cyflawn vdvnt y Sol, Ffa, &c., 
eithrdarnauoeiriauallan ohen gän n góffadwriaeth am loaa 
Fedyddiwr.' Yr wyf wedi profl y duU yma yn un ragoml fy 

LdTHP?rŴ5'*í''i",^îí**^'''*»'» taáal.9.l0.ll; a'rÇanl 
îedydd Crefyddol, tudaL 13. 



dbyGoogle 



PEN. L— YMARFERIAD Y LLAIS. 2*'}' 
&c.; ae fellý yn mhob un o'r anghTeiffdau. Galì j 
•frydydd drawsddodi yr angraifft hon î unrhyw un o'r 
cyweimodau. 

Wedi iddo ymarfer yn ddigonol & hon, yr un fwyaf 
naturiol wedi hyny yw yr un a ganlyn :— 




8 1 



Y mae y wers hon yn hawdd a chyflawn. O un tu, y 
mae bod y nodau yn rhedeg i ddechreu o un i'r nesaf 
ate ran pellder, yn gwneyd y neidìadau yn hawdd eu 



Digitized by VjOOQIC 



258 



ÁrtODÍAt. 



•yrhaedd. Ac o*t ta ftrall, j bmm jm ejDwyi ^ cjfwng 
jn jr wjthawd ar ei bco ei Hu* ; ac mewn jaijt, j mac 
yn ddìg^on o jmarferíad yaddi ei buoan. 

Pan gallo yr efrydydd aeioio j wera ncbod yn dda^ 
ymaifered yn neaaf à'r neidiadau ja uDÌg : fel hyn, — 




Wedi i'r efrydydd ymarferyd yn dda ar y gwerai 
achod, eled at erddyganau, gan ddecbreu gyiìa'r rhai 
bawddaf. Bydd ein sylwadau yn awr yn dyfod yn aat- . 
uriol dan 



PENNOD II. 



CANU YN DELEDIW. 

Wrtb firanu yn delediw y meddylir, canu yn drefnua, 
yn gywir, ac yn rheolaidd. Darllen cerddoriaeth ydyw 
canu — ac y mae cymaìnt o wahanìaeih rhwng gwahanol 
gactorion ag sydd rhwng gwahanol ddarllenwyr. Dar- 
llen cywir, yw siated yr ymadrodd yn ol ei natur a'i 
sylwedd; a chanu cywirywcanu yr erddygan yn ol ei 
natura'i thestun. Fel y mae yn angenrheidiol i'rcyf- 
ansoddwr ddarlunio ei destun yn dég mewn seiniau 
ceiddorol ; felly hefyd y dylai y canwr wneyd cŷfiawn- 
der â'r erddygan, drwy ei chanu yn ei hágwedd a'i 
bysbryd ei hunao. I gyrbaedd byn, rbaid iddo ddal 
•ylw yn 



yGoogle 



P EN. II.— CANÜ YN DELEDIW. 



259 



1. Ar jr erddygan. 

Pan byddoch yn royned í ganu unrhyw erddyg^an, y 
peth biaenaf a ddylech wneyd yw ystyried beth yw y cy- 
weirnod, yr hyn aellwch wybodbnd deall trawsddodiad 
y cy weiriau. Yna rhoddwcb y sain briodol i'r nod, heb 
fod yn rhy uchel neu rh> isel : tuagat gyrhaedd hyn,dyl- 
ech ymarfer â seinio yr wythawd, fel y cynefinoch à 
phriodol sain pob nod, neu brynu cyweirfifofch. 

Wedi hyny ystyriwch pa gywair ydyw, paunaí llott 
fti lleddf. Os llon a fydd« mynwch afael yn y trydydd 
mwyaf ; ond os lleddf, mynwch afael yu y trydydd llei- 
sf; canys heb i'r cy wair llon gael ei drydydd mwyaf, 
a*r lleddf eileiaf, nid eliir canuyrerddygan yn effeithiol. 

I gael y trydydd mwyaf, seinier rifres o nodau tebyg i 
hyn,^ 



^^ N^ 



G*llir cael y trydydd lleddf, fel hyn,— 




Yn olaf, yttyriwch amseryr erddygan. Y mae cana 
«nrhyw gyfansoddiad yn wallua o ran amser, yn ddinystr 
mawr i'r unrhy w. Nid hawdd penderfynu pa un ai canu 
yn rhy araf, neu yn rhy gyiiym, yw'r mwyaf dìnystrioi : 
dylid gochelyd y naiU a'r Uall. A thuag at fayny, rhaíd 
dal sy Iw ar y modd, a chyfartalwch y nodau i'w gilydd. 

II. YGeiriau. 

1. Y peth blaenaf mewtt perthynas i'r geiriau, yw tH 



dbyGoogle 



260 ATTODIAD 

deall — eu deall o ran iaith, • ac o ran ystyr.f Heb hya 
bydd yn aDDicbonadwy eu canu yn gywir. 

2. Ynnesaf atddeall y geiriau, dylech ymweithio i 
ysbryd a theimlad y geirtao ; canys 08 na bydd ysbryd a 
theimlad y geiriau yn argraffedíg ar y meddwl, y gtdon, 
a'r dull, ni8 dichon un argnraff cyfatebol gael ei wneyd 
•r y gwiandawwyr ; ac felly coUìr dyben y cyfonsoddiad. 

3. Eu canu yn yr ysbryd hyny. Nid anmhriodol fyddai 
dyfynu sylw leuan Ddu ar y pen yma. '*Pa mor 
ehwithig fyddai clywed dyn yn bloeddio neu fugunad 
allan à'i hoU egni y geiriau canlynol — 

«'Meluiach nagyw'r diliau mé\, 
Yw mynyd oHh fwynhau." 

■eu glywed ub araU yn Uedganu gyda hoU ftirMndod a 
flîig-wendid gwniadyddes Seianig, 

" O'r bedd cyfodai'n Harglwydd cu, 

'<Esgynodd i'r uchelder fry ! 

"OaUuoedd ufìTerD lusgodd ef, 

" Yn gaeth hyd byrth dysgleirwych nef ; 

" Fry, fry, ei gerbyd heibio*r sêr! 

**C6r ganu. clywch! angelion Nér-*- 

"Eich penaucodwch, byrth yne', 

" Chwi, ddrysao oesol, rhoddwch le ! ' 

"Trowcb 'nol eich barau eurwych trowch ! 

" A'r ffordd yn rhydd i'r orsedd rhowch ! 

" Gwnewch Iwybyr rhydd hyd drigle'r èlod— » 

''Brenin gogoniant 'nawr sy'n dod.'' 



* T mae byn yn dangos y dylid defnyddio geirlau o ialth am- 
ìwg a dfalladwy— nld yw hyny yn un rhwystyr I fod yn fai4do«« 
iaath da, nac yn iaith dda a thlws. 

«f* Co(g9aj( am un yn cann y peanfll, 

Ar Galfarl yn ngwres y dydd 
Y eawd y gwyttyl mawr ya rhydd, 
fel liyB,— 

Ar Galfari yn ngwres y dydd 

T Mwd 7 hnpê^il mawr ya rhyâl. 



dbyGoogle 



PEN. II.— CANÜ YN.DELEDIW 261 

4. Seinio y geiriau yn gywir. Dylid bod yn ofaîus i 
roddi i bob llytbyren ei sain briodol. Nid rhoddi sain e, 
i a, na sain y, i e; ond pob llythyren ei sain ei hun. 
Mid oes dim yn fwy gwithun nâ chlywed rhai yn bloeddio 
seinian aflerw ac anmhriodol. Y mae hyny yn nod am* 
Iwg o anwybodaeth. Y mae sylw leuan ar y pwnc yma 
eto yn dra phriodol i'w ddyfynu. " Seiniwch eich geiriau 
yn gyflawn a pherffaith : byddweh mor ofalus am seinio 
pob gair a llythyren mor eglur a llawn a pbe byddech 
yD areithio,. Clywais rai cantorion a fyddent yn cnoi 
a thraflyncu eu geìriau yn y fath fodd ag a wnai eu canu 
yn debycach i chwyrniad anhyfryd nag i fawl peraidd- 
Iwys creadnriaid rhesymol. Dywedir gan rai nad yw y 
Gyinraeg yn seinio cystai mewn canu agyw y Saesonaeg. 

Od ces rhith o wirionedd yn yr haeriad hwn, y mae 
i*w bríodoli i'r modd annhrefnus y mae cantorion yn 
•einio eu geiriau. Rhoddwch i bob gair ei gyflawn 
a'i bríodol sain, yna o ran iaith, ni fydd aciios genych 
bryderu canu am y gorcu & chantorion yr Eidal (iaith yr 
hon wìad a gyfrifir yn bereiddiaf i'r glost o holl 
ieithoedd Ewrop)." 

m. Y Uais. 1 . Yn gyntaf, dylîd bod yn öfalus i 
ddewis y rhan hyny o'r erddygàn, a gydagweddo oraf à'r 
ilais: megys na ddylai un à llais cymhwys î ganu isalaw 
gynyg canu y mysgaìaw; ac yn y gwrthwyneb. 

2. Pan byddo y rhan a fyddwçh yn ganu yn rhedeg 
i fyny uwch law cyrhaeddiad naturiol ac esmwyth y 
Uais. byddwch yn ofalus i seinio y nodau hyny yn wan. 

3. Na chanwch yn rhy gryf. Nid canu y w bloeddio a 
gwaeddi. Bydded eich canu bob amser yn esmwyth a 
rhwydd. 

IV. Ystumiau y corph. " Bydded i chwi bob amser 
•efyll ar eich traed i ganu, a gochelwch wneuthur dim 



yGoogle 



262 ATTODIAD. 

rhyw ystumiau anweddusàc'b genau, eich dwylaw, n&'eh 
traed. A pheidiwcb bytb àg edrycb a lljg^d-rythu 
oddiamgylcb; canys y roae byny yn dangos ysgafnder 
ac anweddeidd-dramawr: ondbydded eicb hoîl agwedd 
yn bTydferlh, ac yn llednais, fel y gweddai i ud yn mol- 
iannu'b Arglwydd." * 

V. AdduTDÌadau, &c. Pan y cyfarfyddwch à uodaa 
nddurnol, byddwch jn ofaliis o'u dadganu yn gywir yn 
ol y cyfarwyddiadau a roddwyd ; ac yn niffyg i chwi 
nllu gwneyd byny, na chynygwcb eu dadganu yn gy- 
hoedduB mewn un modd. Pan gyfarfyddwcb à mannod 
ar ol unrby w nodyn, na cburwcb à'ch Ilais fel pe i)aech 
yn rhoddi ergydion y naill ar o1 y llall, fel y gwna Uaw- 
er; ond cedwch eich llais yn unflTurf ac ansymudol ar y 
sain; cybyd ag y gofyna y nod a'i fannod. 

VI. Gwnewch arferiad o ganu yn ddyddiol. Nid oci 
dim yn well nâ chanu mewn llawer ystyr. Os wyt yn 
fyfyriwrcaled, dysgganu — canys nid oesdim sydd well 
1 adfywio y mcddwl pan byddo wcdi llesgau yn fawr 
trwy efryd. f Os wyt yn wan yn dy ysgyfaint, dysg 
ganu — canys nid oes dim sydd well tuag at eu cryfhau. | 
Os wytam fodyn areithiwr llafar-ber, dysg ganu — canyi 
nid oes dìm yn well i ddysgu iawn aceniad a phwjs- 
lais. Os wyt am wellau dy lais i unrhyw ddyben, áysg 
ganu— canys nid oes dim mor eífeithiol i byny. Ac 
uwch law y cwbl, os wyt am foli dy Grewr yn un o'r 



• W. Owen, 

^ Y mae byn lawer gwtU câ'r bibell ddrewUyd, y trewiwch 
bodyr, a'r cyffehb. 

X CamicymerÌHd mawr yw meddwlfod canu yn nlweidlol i ni 
gwan ; nid yw yn niweidiul i neb ; ond yn hytrach yn y gwrth- 
wyneh, fel y gallem brofi pe caointHai ein terfynaa, oddiwrth 
waith awduron enwocaf yr ees. Mae'n wir fod goroiod o byn ya 
ddrwg, fel pob peth arall. 



dbyGoogle 



PEN. II.— CANÜ YN DELEDJW. 263 

dulliau g^oraf a mwyaf effeithiol, dysg ganu— canys nid 
oes dim yn fwy cymeradwy g^anddo (oj gwneír yn gy- 
wir,) nac yn fwy dyddanol i tithau. 

YII. Cana yn ol y crybwyllion yma nes cei «u gwell. 



Digitized by VjOOQIC 



GEIRLYFtt. 

Yn y Geirlÿfr canlynol rhoddir yr hoU enwedigaeiAmt, 
a chyfeiriad at y lleoedd yr eglurir y pwnc. Hefyd, 
chwanegwyd y geiriau a dybid yn annghyfarwydd, a 
rhoddwyd eu hystyr fel y de/nyddiwyd yn y gwaith 
hwn, 

A. • 

Tudal. 

Aceniaeth (acan) atbrawiaeth mydraetb, &c. 
rhythm . . . .92 

Adferiad (adfer) yr aûDghydseiniaid ; resolu- 

tion of discords . . • . 154 

Adran (ad-rhan) rhaniad bychan ; mewu cerdd- 
oriaeth ; a phrase . . • 225 

ei ddefnj^ddiad . . . . 251 

Addurnnod (addurn-nod) nod i harddu'r sain ; 
grace note. . . • .13 

K\\dÀioáánoá (ailadrodd-nod) arepeat . . 12 

Alaw (al aw) prif lais yr erddygan; the air 

AUwedd (allgwedd) a cliff . . 2 

Ö^f* Y dull y byddai yr henafiaid yn trefnu yr 
erwydd oedd ysgrifenu y raddfa yn nechre yr 
erddy^an ; athrwy hyny yn dangos pa sain ^ 
roddid i'r holl nodau : fel hyn, — 



Pf- 

E 

D- 

C 

B- 

A 



Nid oedd ond pedair liinell mewn arferjad y 
pryd hyny, canys nid oedd yr wythawd wedi eî 
gael allan. 

Er nad oes ond dau allwedd mewn arferiad cy- 
íFredin yn bresenol, fel yr eglurwyd yn y gram- 
adeg ; eto fe geir yn mhob hen Jyfr chwaneg o 
honynt, fel y gwelir yn nhudalen 244. Yr 



dbyGoogle 



6EIRLYFR. 



265 



allwedd gs. a yBgrifenid bob amser ar yr ail 
linell, ac yn cyDddrycbioli y lythyren g, Yr 

allwedd |g|a elwid yn allwedd C, ac a ddcfn- 



yddid ar y pedair llinell isaf yr erwydd, yn ot 
fel byddai cbwaefh y cyfansoddŵr yn ei du- 
eddu; ond lle bynag y gosodid ef, yr oedd 
bob amser yn cynddrychioli y Iythyren c : fel 
hyn, — 

Allwedd Cary lineìl isaf. 



3=ä:í 



tì= 



d e jr g 
Ällwedd C ar yr ail Unell* 



-Q-Q 



p=^ 



■+- 



* 



I 



cdejgF'gahc 
ÄUwtdd Cary drydedd UneU, 




cdeff'gahe 
AUwedd Cary hedwaredd lineU. 

9-P 



E 



m 



I 



edefffahe 



dbyGoogle 



2<)6 GEIIULYrR. 

Am8er (ams9r) s tvm 

ttŷ Eglurwyd amser yn y gramadeg fel y defn- 
yddiryn gyffredin mewn cerddoriaeth eglwysig; 
ond gan íbd rhai moddau ereill o'r ddaa aaiser 
yn dygwydd weìthiau, efallai mai buddiol yw 
rhoddi ychydfg o egluihâd arnynt yn y Ile hwn. 
Y ddau yma a elwir yn amser cyjffredin cyfan- 
sawdd, ac amser triphlyg cyfansawdd, 

1. Nid yw yr amaercyffredin «yfaasawdd ya 

ddim amgen nà dau fan o*r amser triphlyg 

gwedi eu gwneyd yn un : ac a adaabyddir wrth y 

6 6 12 12. 
rhifnodau hyn,— ^, ^, g , ^, Gelwir y ddau 

fodd olaf yn. amser cyfteŵi oyẁnsawdd dwfel. 
Angraijff^ oV ^fyddnu. 



Chwech oorfanlg raewn bsfi. 



& 



'r-h^-r^ 



Chwedi crycbyo mewn baii>. 



Deuddeg crychyn mewn ban 



i V V C wi 



ì± 



ftì-Ỳ 



m 



ë m p'B § B 



lWtí£»=tẄ 



Deuddeg adgrycbyo mewn ban. 

2. Nid y w yr amser triphl.yg eyfansawdd ym 

ddim amgen nà tfari ban o'r amaer triphljif 

gwedi eu gwneyd ya un^ ac a adnabyddii wrlà 

9 9 9 
y rhifnodau canlyuol,— ^, ^ ^^ 



i 



dbyGoogle 



GEIRLYFIU 

ÄngraitPt oV Moddau. 



367 



9z 



± 



mmuB 



Nawcorfanig^ me^n ban. 



rr ^ F I I 



Naw crychyn mewn ban. 



ifi: 



î 



5 



yTnt 



^ ^^^Ỳ 



^ 



Naw adgrychyn mewn ban. 

Amser cyíFredin ; common time 6 

triphlyg ; triple time 8 

cuTÌad ; beatmg of time 7 

Aniandraw íanian-trawj athrawiaetb cyfansodd- 

ìad anian ; physiology 
Annghydsain (an-cydíam); a ífŵcorrf . . .137 
— — *-— ybrif; fundamental discords . .126 
" — addurnol ; discords of embellishment . 151 
— — trwyddedol ; discords of licence . . 247 
Angraifft {a-graifft) cynllun i egluro peth ; an ea?- 

ample 
Arddelwi (arddelw) honi, ceisio ; to claim 
Arddull [ar'duU) ffurf o gyfansoddi ; style 
Arddunawl (arddun) goruchel o ran Ile nea ar- 

ddull ; sublime 
Arwyddnodau {arwydd-nodau) . . . . 

Attodiad {at dodiad) chwatjegiad at betb; appendia 
Athroniaeth {athrawn) gwybodaeth o ddeddfau; 

phihsophy 

B 

Ban (an) a bar .... 

*— ^ dyblyg ; double bar 

Banig (banj y nod hwyaf o ran amser; semibreve 

Byrsain {byr-sain) stacato 

Barcud {bar-cud) aderyn tra adnabyddus; a hite 

Brawddeg {brawdd) yniadrodd byr ; a senttnct 



n 



12 

3 
13 



dbyGoogle 



268 



GEIRLYFR. 



Camwri {cam) gwallddefoyddiad ; abuse 
Caniadaeth (caniad) y gyfundraeth ganiadol ; the 

science of song . . .174 

Canu {càn) to sing . . . . 174 

— -— y pethau ang^enrheídiol er . . 177 

yn rhan o addoliad y gwir Dduw . . 178 

Cedydd (cád) un a fo yn inasnacbu mewn arian ; a 

banher 
Celfyddyd (celfydd) egwyddoiion gwedieudwyn 

i ymarferiad ; art 
— — cerddoriaeth fel . . .173 

Cerddoriaeth {cerddor) ; music . . 1Ö9 , 

— eglwysig 187,195 

— — — Gymreig . . .201 

— foesol . . 194 
— — — wladol . . — 
CoTá {cór) a chord . , , . 125 

cyfFredin; common chord . .126 

-^^— - y chwecbed . . . 132 

y chweched a'r pedwarydd . .133 

yseithfed . . . . 187 

— - y chwech pump . ,140 

yîpcdwartri . . . 141 

y pedwar dau . . . 142 

y salth pedwar dau . . 143 

Corfan (^cor-ban); a metrical foot . . 9Ö 

— rywiog . . . . 97 
— — talgrwn . . .101 
— — crytîh ddisgynedig . . . 112 
Crebwyll (^cre-pwyll) y gallu syddyn y meddwli 

ffurfio delweddau ; y dychymyg ; fancy, imagi- 

nation 
Crychyn (^crych) y pedwarydd nod o ran amser, 

quaver .... 3 

Cydbwysol (cyd-pwys) annghydseiniaid ; discords 

ofsuspension . . . . 149 

Cydgerdd (cyd-cerdd) cydgynulliad cerddorol ; a 

concert 
Cyfeirnod (cyfair nod) direct . . 12 



dbyGoogle 



OEIRLYPR. 



269 



Cyfrwnç (cyf-rhwng) y pellder rhwng dau nod; an 

inUrvaì 
Cyfansoddiant (cyfansawdd) ; composiüon . lôt 
Peroriaeth . . 231 
Cynghanedd . « .236 

I gwahanol leisiau . . . 941 

Cynddrych (^cj/n-drych) angraiflft o beth ; a speci- 

men 

Cynrywiol (cynr|/u>) hanfodol; yr hyn sydd a 

gwreìddyn iddo ; essential. 

annghydseiniaid . . .143 
Cyntefig {cyntaf) dechreol ; original 

Cydsain {cyd-sain) cydasiad dau neu chwaneg o 

seiniau ; a concord 

Cydseiniad, y, . . . . 126 

— — — eu defnyddiad mewn cyfansoddi . 236 

— — — - trwyddedol me\irn cyfansoddi . 246 
Cyme^urìant {cymesur) iawn gyfartalwch rhanau 

mewn cyfansoddi; sÿmmetry 

Cynghanedd {cynghan) harmony • 126 

' cyfansoddiant . . 235 

— ■ addurnol .... 139 

Cywair {cy-gwair) a key . . .34 

llon naturiol . . . . 37 

— -lleddfnaturiol . .38 

mwyaf . . . . 40 

Ueiaf . . .40 

Cyweimod {cyweir-nod) ; key nott • . 35 

— ^— athroniaeth y pwnc . . 35 

— — — pMthynasol • . . 32 

Ch 

Chwaeth [chwtt'eth'] blas neu archwaeth y mtdd- 

wl ; taste 
Chweched [chwech'] sixth 

Ueiaf . . . lö 

— — mwyaf . . . 2d 

«gorleddf • . .27 

lieddfgoslefol . . 27 

■ Uon goslefol . 2f 

— — gorlon , . 2t 

Chwyddn«d [chwyddnod] a swtü . .14 



dbyGoogle 



270 GEIRLYFR, 

D. 

üadgeinydd (dadgan) un a fo yn dadganu nea 

yn cyflawni y gwaith ; a performer 
Daiareg (daiar) gwybodaeth o'r gwahanol gylw- 

eddau y mae y ddaear yn gyfausoddedig o 

honynt; geologp 
Diweddeb (diwedd) ; a cadence , . 157 

— — anmherffaith . , . 158 

perflPaith . . .159 

Diweddglo (dinedd'Cló) q close , . 12 

Jüiweááiìoá (diwedd-nod) a period . . 225 

— — ei ddefnyddiad , . , 252 

Diwylliant(£Í/M>y/0 addysg.meithriniad; culture 
Dosran (dos rhan) rhaniad i ddosparth ; a section 225 
■ ei ddefnyddiad . , . 25Í 

E 
Eilfed (ail) a second 

— Ueìaf . . . .17 

— mwyaf . . . 18 

lleddf goslefûl . .24 

llon goslefol . . . . 24 

— gorlon . . . .36 
Efryd {ehryd) myfyrdod; study 

Efrydydd (efryd) myfyriwr ; a student 
Enwedigaeth (enwedig) gair neillduedig ar beth ; 

a term 
Erddygan (er-dygan) cyfansoddiad cerddoiol, 
Erwydd (erw) the 8tave . . . i 

Pf 
Ffaith (jff^a-aith) peth gwneuthuredig, gwiredd; a 

fact 

G 
Gogwydáon (gogwydd) appogiatura . .13 

Gorfanig (gor-banig) y trydydd nod oran amser; 

crotchet . . . . . 3 

Gorgrycbyn (gor-crychyn) y nod buanaf o ran 

amser ; demisemiguaver . . . 3 

GoTÌeááf Cgor'lleddf) yr hyn sydd yn dra lleddf ; 

extremefîat . . . . 

Oorlon (gor-llon) ji hyn sydd yn dra Uon ; ex^ 

treme sharp 



dbyGoogle 



GEIRLYFR. 271 

Gorphwysfa ((/orphuys-ma) man i aros ; a pause 225 

GoTphwysnod {gorphwys-nod) ; a rest 

Gorphwysion . . . .4 

Gorseiniol {gor'Seiniol) yr hyn sydd yu dra sein- 
iol; enharmonic 

-^ — y raddfa . - . .29 

'■^ y cyfiwng . . . . 30 

Goseb (go-saib) arosiad, gorphwysiad: a pause 

Gosiefol (goslef) bannertonol ; chromatic 

y raddfa . . . . 22 

— ^— yr hanner tôn . . .23 

Gramadeg: (gramad) llyfr yn cynwys trefniant 
egwyddorion peth ; a grammar. Dywed rhai 
yn gry f mai basdarddair y w gramadeg, o gram* 
mar y Saesotîaeg-, gan byny y dylid ei sillebuâ 
dwy m. Ond dywed y Dr. Pugh ei fod yn 
deiUiaw o gramad, setpeth wedi ei dderchafu 
yn arwydd. Gwel ei Eirlyfr mawr, argraffîad 
cyntaf, a'r geirlyfr bach, tan y gair. 

Gib.á^îa. (gradd-ma) a scale . . . 15 

Gwronaidd (gwron) mawrfrydig, arwraidd ; he- 
roic 

Gwrthddull (gwrth-dull) inversion 

• peroriaethol . . .21 

cynghaneddol . . 132,148 

Gwyddoreg (gwyddawr) cyfundraeth egwydd- 
orion gwybodaeth ; science 

— — — cerddoriaeth fel . • 1 72 

Ll. 

Lleddf (lledd) Jìat . . . 

—gywâir . .38 

Lleddfnod (ŵí/<i/^-worf>; a flat . \\ 

Ar rai orleisiau defnyddir lleddfnod dwbl yr 

hyn sydd yn efFeithio ar gyfrwng fo wedi ei 



leddfi uDwaith o'r blaen : fel hyn; 




B leddf. B dwbl l«ddf. 

Digitized by VjOOQIC 



372 



GBIRLYFR. 



y mae y lleddfìiod dwbl yn dwyn y cyfrwng 
hyny i'r raddfa orseinio], fel yn yr angraiíft 
uchod — y maegwahaniaetho hanner tôn rhwng^ 
y B leddf ac A naturk)l ; ond mewn ystyr cy- 
ffredinol nid oes dim gwahaniaeth rhwng y B 
dwbl leddf ac A naturíol ; eithr- mewn ystyr 
feimiadol ac athronyddol, y mae cyfrwag g^or- 
seiniol o wahaniaeth. 

Nid anmhriodol fyddai sylwi yn y fan yma, 
fod lleddfi nod uchaf unrhyw gyfrwng, yn 
effeithio yr un fel ar y cyfrwng hwnw, ag ydyw 
lloni y nod isaf : a Uoni y nod isaf, yr un fel a 
lleddíi y nod uchaf. 

Er angraifft, wrth sylwi ar y raddfa oslefol, 
dywedwyd fod y trydydd lleddf goslefol yn cael 
ei ffurfio ar y trydydd mwyaf naturiol, trwy ei 
leihau un hanner tôn drwy effaith y lleddfnod : 
fel hyn, 



p 



Gellir ffurfio yr un cyfrwng heb ddefnyddio 
y lleddfnod, drwy roddi y Uonnod ar C : fel 
hyn,— 



l "r r II 



Llithren {llithr^ a slur 

Llon (Uy on) sharp 

gywair . . * . 

Llonnod Cllon-nodJ a sharp 

Defnyddir llonnodau dwblyr un fel a Ileddf- 
nodau dwbl, y rbai sydd yn effeithio ar gyf- 
rwng a fo wedi ei loni eisioes ; ac a nodìr gyda 
chroes: fel hyn,— 



9J Clon. CdwblloE 



12 

37 
11 



yGoogle 



OEIRLYFR. 273 

Y mae y llonnod dwbl hefyd yn dwyn y cyf- 
rwng i'r raddfa orBeÌDÌol. 

M 

Mannod (mán'nod) a dot . .12 

dyblyg . . . . -* 

Mawsaidd {maws) seingar a rheolaidd ; melodi- 

ous 
Meinllais {main-llais) y llais a genir gan feny^r- 

aid a phlant ; trehle 
Mirain (mtr) peth hardd, teg ; heautiful 
Mwyalch {mwy^alch) yr aderyn dû; the blacUbirâ 
Mydraeth {mydyr) y drefn o wneyd barddoniaetb ; 

versification 
Mydyr( mỳd) natur neu drefn symudiad barddon- 

iaeth a cherddorìaeth ; metrCf rhythm 
Mysgalaw {mysg-alaw) y Uais sydd yn symud 

rbwng y cyfalaw a'r uchalaw ; counter 

N 
Namyn (nam) oddieithr; except 
Naturiol {natur) natural . . . la 
Nod {no-od) ; a note . • . . 3, 16 
Myrémìoì; the leading note . . 55 

Arferai yr henafìaid dri math o nodau nad ynt 
mewn arferiad yn bresenol ; sef y Mwyafnod, 
yr Himod, a'rManig. Lluny nodau a'u gor- 
phwysioB sy fel hyn,— 



P 

nJ Mwy 



SBE 



I 



Mwyoifnod aH or, Hirnod a*i or, Manig aH or, 

Nodeb {nod) yr hyn sydd yn fifurfio cymeriad neu 

nodweddiad ; characteristic 
Nodian {nod) notation . . . 

Nodwedd {nod-gwedd) cymeriad, nodweddiad; 

character 
Nwyfus {nwyf) llaẁn o fy wîogrwydd a thtimlad ; 

spiritful 



dbyGoogle 



274 



GÊIItLYFn. 



Parotoad [parotoi'^yT anDgfayâseinìaid iprepara' 

tion qfdiscords . . . . 154 
Pedwarydd [pedwar'] a fourth 

_— i perífaitb . . . ]!> 

■ llon . . .19 
— — gorleddf . . . . 26 

lleddfgoslefol . . .26 

— ^— llon goslefol . . 26 

— gorlon . . . 36 
Peirìannwaith [peiriant-gwaith'] iawn gyfansodd- 

iad rhanau ; orgamzation 

Peroriaeth [perawr] melody . .15 

" ■■ cyfansoddiad . . . 231 
Pryddest [pryd"] cyfansoddiadbarddonol; apoem 
Pummed [pump] ajìjíh 

— lleddf . . . . 19 
— — perffaitb . .19 
lleddf goslefol . . . 26 

llon goslefol .27 

■ gorlon . , . . 27 
Pwyslais [j>wys'llais'\ emphatis 

« mewn barddoniaetb . . . 93 

" mewn cerddoriaeth . .123 

I 1 ■ peiriannol . . . . 96 

fiüafog . . .95 

Rh 

Rbaiadr [rhaiad] cwympiad trystfawr mewn 

dwfr ; a cataract 
Rhifnod addurnol [rhifnod'addumol'] a liçemat 

cftime 
Rbifres [rhif-rhes] dylyniad; a series 
Rhwymyn [rhwym] a brace 

S 

Safon [saf] maenprawf ; a standard 

Saib (sfl) a pause 

Seithfed (saith] a seventh 

' pummawl ; domuniant seventh 

■« ■ ■ lleiaf , , . . 20 



dbyGoogle 



OEIRLYPH. 

Seithfed mwyaf . 

— — — ileddfgoslefol 

lioa goslefol . . • 

— gorloB . . ^ . . 

-— lleddf mewn cynghanedd 

çorleddf mewn cynghanedd 

Sol ffa— y drefn a ddyehymygwyd gan Guido 
Aretinus,Tayna.ch o A.rezzo yn Tuscany, i ddys- 
g« ac ymarfer â seiniau cerddoriaeth : fel hyn, — 

t/ Ut re nù /a _ sqI la 

Sylw. Nid oedd ond chwech o seiniau mewn 
arferiad y pryd hyny. 

Y sillau yma a gymei-wyd allan o bennill 
Paulus Diaconus i loan Fedyddiwr— s?f, 

UT qaeftfit ]axes, 
REsonare fibris, . 
Mlra gestoruro, 
FAmuli tuorura, 
SOLve poUutl, 
JLÂbii reatum, 
Sancte Johannes. 

Pa un a wyddai Guido am Seithfed saia ai 
peidio , y mae hyny yn ammheus : ond beth 
bynag, y mae'n amlwg^ nad oedd mewn aTfer- 
iàd. Qan oad oedd ond tri cfaywair mewn ar^ 
feriad y prydhyny, sef C, Ff, ac G, gcUir eg>. 
luro cyŵindfaeèh Guido yn yr angreifftla« cäb. 
lynol. 



27ô 

20 
28^ 
28 
28 
247 
248 



^ä 



S 



Üt re mi /a sol la. 



dbyGoogle 



276 



GEIRLYFR. 
T chweehawd durjin* yn G. 



f J J ■'; f r I I 

^ Ut re mi fa sol la 



Ut re mifa sol la 
Y chwechawd masw\ yn Ff. 




Ut re mi ýa sol la. 



Chwaneg^odd La Maire o FfraÌDC y seìthfed , 
ac a'i galwodd yn si. Yr Eidalìaid hefyd a 
gyfnewidiasant ut Guido i do, er mwyn medd- 
alwch sain. 

Dyben y g^fundraeth hon oedd dangos ac 
egluTO natur a gallu y cyfryngau ; ond er ys 
blynyddoedd bellach, y mae do a re yn cael eu 
gadael allan fel yn ddiangenrbaid, a so/, /a, tnt', 
/o yn unig yn cael eu defnyddio drwy yr wyth- 
awd : fel hyn,— 



p 



m 



Sol la mi fa sol lafa sol. 

Yr hyn a ellir ddysgu yma yw fod y cyweir- 
nod yn sol a'r hánner tonau ar y eyfrwng nesaf 
islaw y ddwy/o. Rhaìd i'r efrydydd gofio sef- 
yllfaoedd y fa cyn y gall wneyd defnydd o'r 
gyfundraeth. Ac wedi ^ cwbl, nid oes dim 
iddo gael ond sefyllfaoedd yr hanner tonau. 

Yn amser Guido, yr oedd ei gyfundraeth ef 
yn welliant mawr mewn cerddoriaeth, rhagor 
yr un oedd o*r blaen : ond yn awr y mae y 

* Gelwld chwecbawd O yn ddurfin (iurufn) o htt wydd y ger- 
winder ay rhwng ff naturiol a b natnrUl. 

-h (Hlwid chweebawd Ff yn fasw {molle) o herwydd M Iteddf- 
B«d ar b yn dwyn durfindra y «yfrwn; ynaitb. 



dbyGoogle 



GEIRLYFR. 277 

i?«ryboda8tb wedi ei dwyn i*r fath eglurder a 

symledd, fel mai ffolineb yw i ni ymarftr â hi. 

Symledd {tymí) eglurdeb digelfydd; simplicity. 

T 

Tarawiad (íorai/;)percttWîO» 

yr anBghydseiniad . . . 154 

Ton {t0'9n) a tone . . .16 

Trawsddodiad (traws-dodiad) transposiiion . 40 

. . — trwy lonnodau . - 41 

- — trwy leddfnodau . . . 48 

Trawsgyweiriant {traws-cyweiriant) modulation 53, 160 



• o'r cyweirnod llon 

• o'r cyweirnod lleddf 



55 
72 



Trydonol (trydon) yr hyn sydd yn myned trwy 

donau ; diatonic 
Trydydd (írí) a third 

■ lleiaf 
■■ mwyaf • . 

■ gorleddf 
— Ueddf goslcfol 

■ Uon goslefol 
I ■ gorlon . • 

Trwyddedol {trwydded) license 

cydseiniaid 

.——-—» annghydseÌBÌaid 

Trysawd ( try-sawd ) y drefn o rífnodi cynghan* 
edd; thourough bass . . . 126,167 

Y mae yr efrydydd yn deall erbyn hyn, «ddi 
wrth y defÌBydd a wnaethom o rifnodau wrth 
egluro cynghanedd, nad os dim mwy mewn 
trysawd, nâ defnyddíío rhifn«d i ddangos y cyf. 
ryngau : hyny ydyw, i ddangos y pellderau 
a ddefnyddir oddi wrth yr isalaw. Er angraifit, 
defhyddiwn ddernyn o'r hen ganfed : fel hyn, — 



18 
25 



245 

348 



■''*Ẁ'I | I | ll'^n'U r ^ 



8 6 7ÿ6 



56 6— t 7 



dbyGoogle 



278 



GEIRLYFR. 



Y rhìfnodau yma a ddengys pa gord sydd yn 
perthyn i bob un o'r nodau; gan hyny gellir 
eu llanw fel hyu,— 



i 



tí 



¥ii 



& 



3:=?E 



Ä 



4: 



UL 



e 



Th 



^E 






m o 



r^irir'rJH 



sî 



r> 



S 



e 



îlül 



«ŵ- 



^ 



I^ISji 



7 8 6 7#6 5 6 6—87 

4 3 * 

2 
Dy wedir mai Ludovicus Fidiûna o'r Eidal a 
ffurfíodd y drefn yn gyntaf, o gylch y flwyddyn 
ICOO, ac a'i galwoddyn Basso Continuo. Pa un 
oedd Ludovicus yn canfod yr egwyddor fod 
pob cord rheolaidd unai yn wreiddiol neu gyn- 
rywiol aì peidio, nis gwyddom. Dywed Äa- 
meau, yn ei Demonstration du Principe de V 
Harmonie * fod rheolau trysawd hyd ei amser 
ef yn bur afreolaidd ; ac iddo yntau cu gosod 
mewn trefn. Y peth tebycaf yw, i Rameau 
wneyd gweUiant yn y gyfundraeth, a rhoddi 
enwedigaetbau ar ei gwahanol ranau ; ond y 
maeyn beth anhygoeJ, fel y sylwa/ír. Bumey, 
fod cyfansoddwyr mawr yr Eidal a'r Almaen 
yn anwybodus am yr egwyddor. Ac yn wir y 
mae Dr, Pepusch o Prussia yn dangos eifod yn 

• Cyhoeddwyd yn Parls, 1760. 



dbyGoogle 



GEIRLYFH. 279 

eithaf gwybodus o hyn yn ei draethawd ar 
gynghanedd, yn y flwyddyn 1731. Felly an- 
hawdd meddwl iddo ei gael oddi wrth RameaUf 
gan na chyhoeddodd yr olaf ddim ar g erddor- 
iaetb cyn y ílwyddyn 1723. Ond boed hyn fel 
y bo, y pwnc yn awr y w deall ac arfer y wybod- 
aetb. 

Yn tudalen 187 rhodda^m y rhifbodiad mwyaf 
cyfnndraethol a allem, ond nid yr un fel y mae 
pob cyfansoddwr yn gwneyd — cyfarfyddwn yn 
aml â'rdrefn ganlynol,—- 



Ynlle 



defnyddir 



i' 



Ynlle 

4 

3 • 



defnyddir 

<4neu6 
C3 



6 

4 neu4} 

2 

7 

4 neu 7 

2 



DIWEDD Y GEIRLYFR. 



yGoogle 



DIWEDDGLO. 
Ddarllbntdd Hynaws, — 

Dyma fi o'r diwedd ya terfyou fy llyfr bycban^ 
beth yw dy feddwl di am dano ? pa un ai dy foddloni ai 
dy siomi a gefaist ynddo, nis ^wn. Ti a weli i mi gan- 
lyn y cynllun cyntefíp yn nygiad y gwaith hwn allan, ac 
na adewais ddim o bwys * heb sylwi arno, a addawyd ar 
y cyntaf ; ond yn hytrach yn y gwrthwyneb. Fy am- 
can ar y cyntaf oedd rhoddi cyfundraeth reolaidd o eg- 
wyddoriftn cerddoriaeth, a'u cymfawys» at y Cymry a'u 
hiaith — pa mor beiled y cyflawnwyd hyny, gadawaf i'r 
galluog farnu. 

Nid wyf mor ffol a meddwl fod y Gramadeg hwn yn 
hollol rydd oddiwrth feiau, yn fwy nà ilyfrau dynolion 
yn gyffredin. Ni chyrhaeddodd neb erioed roo byn, ac 
ni wna neb byth. Tra bo y meddwl yn eangu ei ddir- 
nadaeth mewn «nihyw wybodaeth, rhaid y byád yn 
alluog i wellau y gyfundraeth yn feunyddiol. 

Beth bynag, y mae yn dda genyf feddwl fod cymaint o 

feimiad galluog gwedi cael y fath foddlonrwydd ynddo, 

— rhai o bonynt gwedi ei a'dolygu yn gyhoeddus, ac ereiü 

yn gyfrinachol— oll yn y dull mwyaf tirion, boddhaol, ac 

annogaethol. Ac yn mhlith y lluaws a'i cymeradwyant 

fel hyn, ni chlywais am neb a siomwyd ynddo, ac a'i 

diystyrant yn y radd leiaf. Er hyny nid wyf yn rhag- 

ithio i mi fy hun fod y Gramadeg yu sicr o foddloni 

pawb yn fwy nâ llyfrau ereill: canys fel y dywed y 

bardd,— 

" Ni fa 7 líjfr na feiodd— ral arno, i 

Ryw oernawB ymadrodd ; 
Mewn eioioes y mae'n anodd 
\rertha i bawb trrth ea bedd. 

* ¥n ein cyoUan eyntefl{^, addawsom roddi traethawd ar ath* 

• DigfeedbyGoOgle 



DIWEDDGL©. 281 

Ond yr wyf yn hollol gredu mai y rhai mwyaf an- 

hawdd eu boddhau yw coeifathrawon hannerdysgedig : 

canys nid oes dim yn fwy tueddol ì ddyn pan byddo yn 

dechreu deail rhy w wybodaeth, ná thybio ei fod yn deall 

y cwbl. Felly,— 

Dofn ddysg, nid dwfníddo— yn uuion, 
A «nyn f bendro ; 
Ond yfer, drachtier am dro, 
T dotrwysg, hyn a'i dattro. 

Terfynaf yn ngeiriau Dr. Johnson,— *' Y sawl sy gan- 
ddo lawer i'w wneyd, a wna rywbeth yn chwithig, ac 
am y peth chwithig hyny rhaid iddo ddyoddef y can- 
lyniadau: a phe bae yn ddichonadwy iddo fod yn gywir 
bob amser, eto, pan y mae cymaint i farnu ei.ymddyg- 
iadau, fe feia ac fe wrthwynebay drwg ef mewn dygasedd, 
a'r da ambeU waith mewn camgymeriad." 

•Äi3«rbr/vMr'/Ä^ 

ddwanaii yn mlaenaf o'r casgHada» sydd gan T Cr"37„ •"'?'« 
ae«Ŵ]'7«Tdhynybua«n,.ang.nrb^^^^^^^^ 



%Ä«îtr Anercblaid at Flaenoriaid caou, yn Can.adAü 
Sbion. 



dbyGoogle 



DIWYGIAD Y GWALLAÜ. 



Drwg genym oifod hysbysu fod amryw o wallau ar- 
graffyddol gwedi dianc yn y gwaith ; ond felly y mae. 
Y mae amry w o wallau ieithyddol gwedi dianc, a gan- 
fyddir gan y Cymreigydd, a*r na chymylant gymaint 
ar yr ystyr; gan hyny nis nodií oll yn y diwygiad can- 
lynol — megys yn tudalen 1 1 dy wedir Uon a Ueddft yn 
lie llonnöä a lleddfnod, — tudalen 16, dywedir sain òlaen- 
af, yn Ue sain/Iaenaf— y ddau sain, yn lle y ddwy sain, 
a'r cyffelyb. Ymdrechir nodi y cwbl gydd o bwys, a 
chymered yr efrydydd ei ysgrifbin, a diwygied y gwallau 
yn nghorph y gwaith. 

Tudal. 15, yn lle 




$ 



dylai fod 



■ f^^ 



Tudal. 16, UÌDelI 4 a 5 o'r gwaelod, yn \le gymaint arall 
rhwng y ddau, mewn rhai cóipau, darllen gymaint 
arall ag ydyw rhwng y ddau. 

22, Uineil isaf, yn lle hanner Uonf darllen hanner 

ton. 

— -— 23, mewn rhai cop'iau, 



yn lle ^ 



dylaifod 



^b* 



f 



dbyGoogle 



DIWYGIAD Y GWALLAÜ. 

Tudal 68, angraifit 3, ban 4, 



283 



y» He 




dylai fod 




W^ 



70, ban 3, yn yrol angreifftiau, dylai y ddau nod 

diweddaf fod yn grychnodau. 

92, llinell 3 o'r gwaelod, yfi lle y gelwir arnynt, 

ëarllen y sylwtr arnynt. 

96, llin. 11, yn Ue corfanau Cerddoriaeth, darllen 

corfanau Barddoniaeth. 

- 96, llin. cyntaf o'i sylw, yn lle Un, o, dau, a thri, 
darllen Un a dau a thri. 

124, Uin. 3,yn Ile amgylchiada7ineiIIduoI,darIlen 

amgylchiad neillduoL 

186, Uin. 19, yn Ue gwybodaeth o, darllen gwybod- 

aetha. 

- 198, Ilin 8 o'r gwaelod, yn lIe#oep, darllen jSPûI- 
edd. 

208, lUn. 16 o'r gwaelod, yn lle amlwg, darlien 

annghywir. 

208, ya y cyfeiriad, yn Ile Geiriau CLarlcs, dar- 

Ilen Geiriadur Charles. 

210, llin. 2 o'r sylw, yn lle gwell Cerddoriaeth, 

darllen gwell Barddoniaeth. 

220, Ilin. 7 o'r gwaelod, yn lle canu y wlad, dar- 

llen canu yn y wlad. 

« 222, llin. 1 o'r 8ylw,'yn lle yr anfoddlona, dra- 

llen nas anfoddlona. 

- 230, uwch y ban diweddaf o'r angraifft diweddaf, 
chwaneger * 

231, uwch y ban diweddaf o'r ail angraiflft, 

chwaneger o. 

- 238, ban 1 o reol 6, 

yn Ue dylai fod 



yGoogle 



284 DIWYGUD Y GWALLAÜ. 

Tudal. 239, IUd. 2 yn lle hlaenoriaethf darllen beroriaeth 

— 344, liÌD. olaf, yn lle yn/ciàn, darlleti jn/awr. 
—^ 24S, Hin. 5, yn lle i 6e», darUen i beri. 

^^o^ ?5) , llin. olâf dao I, yn Ue tprthddulol, darUen 
wtthddulliol» 

— - 2'C, Uin. 3 dan III, yn Ue diweddnod, darUen 
diu eu i-b, 

— : JiS, ban olaf o angraifit cyntaf. 



vn Ue dylai fod 



- 259, rhwag y ddau angraifit, yn Ue trydydd Ueddf, 
darllcn trydydd ìleiaf, : 

— — 240, ail fan o'r isalaw yn yr ang^raiffi ólaf, chwan- ' 
eger banig ar e. 

154, uwch'ben Parotoad, Tarawiad, ácc, chwan- 

ega Pen IV. 

157, yn Ue Pen. IV. darllen Pen. V. 

— — 160, yn Ue Pen. V, darllen Pen. VL à 

164, yn lle Pen. VI, darllen Pen. VII. 



DIWEDt>. 



3, M. JOMKS; AftCIUrrYPD; 14.A»II>L0ES. 

Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 



Digitized by VjOOQIC 




^^^v^/-y/i^'^^''^'' 



/ 



Digitized by VjOOQIC 






This book sHoiild be retamed to 
the Library on or beíore the last date 
«Umped below. 

A fine of iive oenta a day is inourred 
\ff retainint it beyond the speoified 
time. 

Please retnrn promptly. - 



yGoogle 



C^ìt SZiS-.K3>o 



^arbarli College Eítrrars 



FROM THE FUND OF 

FREDERICK ATHEARN LANE 

OF NEW YORK 
(Class Oí 1848) 




dbyGoogle 



